ÁRBÓK 

H I N S 

ÍSLENZKA FORNLEIFAFJELAGS 

1896 . 


PRENTUÐ 


1 


EYI{ J AYÍIJ. 
ÍSAFOLDARPRENTSMIÐJU. 
1896. 





ÁRBÖK 

H I N 8 

ISLENZKA FORNLEIFAFJELAÐS 


1896 . 


Í^EYí[ J AYÍI£. 
PRENTUÐ í ÍSAFOLDARPRENTSMIÐJU. 
1896. 




Efnisyfirlit 


Rannsóknir byggðaleifa npp frá Hrunamannahreppi sumarið 
1895. Eptir Brynjiilf Jónsson. (A Flóamanna.afrjetti s. 1. 

Á Hrunamanna-afrjetti s. 3.- Á Biskupstungna-afrjetti 

s. 11.) . . . .. Bls. 1—13. 

Rannsókn eyðibyggða í Myrasyslu sumarið 1895. Eptir 
Brynjúlf Jónsson. ■ (Langavatnsdalur s.'14. Sanddalur s. 

16. Melkorkustaöir s. 17. Hella s. 18. Sverðhóll s. 18.) — 14—18. 

Fornleifar á FeilsstrÖnd, skoðaðar af Brynjúlfi Jónssyni sum- 
arið 1895. . — 19—23. 

Um »Goðatættur« í Freysnesi í Múlasyslu. Eptir cand. 

med. & chir. Jón Jónsson. — 24—28. 

Um nokkur vafasöm atriði í íslendingasÖgum. Eptir Brynj- 

úlf Jónsson. — 29—41. 

Athugasemd um Langavatnsdal. Eptir Brynjúlf Jónsson . — 41—42. 

Um myndir af gripum í forngripasafninu. Eptir Pálma 
Pálsson (Legsteinn frá Hofi í Yf. s. 43. Kirkjustaðir 
frá Laufási s. 45.). — 43—47. 

Skyrsla: I. Ársfundur fjelagsins. II. Reikningur fjelagsins 

1895. III. Fjelagar.. — 48—52. 

Hkyring. — 52. 











Rannsóknir 

byggðaleifa upp frá Hrunamannahreppi sumarið 1895. 

Eptir 

Bryujúlf Jónsson. 

-*-- 

I jarðabók Árna Magnússonar og i jarðatali Johnsens er 
getið eigi allfárra eyðijarða upp frá Hrunamannahreppi, sem 
sagt er að byggðar haíi verið áður, og sem munnmæli segja 
að eyðilagst hafl í Svartadauða. Bæjarnöfnin haldast enn, sem 
örnefni. 

í sumar (1895) skoðaði jeg þessa staði fyrir fornleifafjelag- 
ið, og fjekk mjer til fylgdar Snorra Jónsson í Skrautási, fróðan 
mann og hinn kunnugasta á þeim stöðum. Stóð sú skoðun yfir 
í 11 daga samtals, því svæðið er víðlent og liggur sumpart á 
Flóamanna-afrjetti, sumpart á Hrunamanna-afrjetti; og auk þess 
eru á tveim stöðum bæjarleifar á Biskupstungna-afrjetti í Hvít- 
árnesi, sem jeg skoðaði líka. Eftir þessu skipti jeg lýsingu stað- 
anna í þrjá kafla. 


1. kafli. Rannsókn á Flóainanna - afrjetti. 

Sú byggð, sem hjer er um að ræða, heflr legið inn með 
Stóru Laxá austanmegin, inn frá Laxárdal — sem er eini bær- 
inn í Hrunamannahreppi er liggur austan Laxár — verður þar 
dalur inn með ánni, og eru Hörgsholts- Kaldbaks- og Hruna- 
krókslönd í honum vestanmegin hennar, en Laxárdalsland aust- 
anmegin og eyðijarðalöndim mn frá því. 

Borg heflr heitið sá bærinn, sem næstur var Laxárdal, og 
liggur það land nú undir þá jörð. Eru þar fjárhús, og því eigi 



2 


Um rústir að ræða. Sagt er, að Skálholtsstaður hafi fyrrum haft 
þar sauðagöngu, og hafl þar verið »borg« handa sauðunum að 
flýja í þá er eigi var ástöðuveður. Síðan hafi þar verið gjörður 
bær og kallaður Borg eftir sauðaborginni. Þar var byggð fram 
undir, — ef ekki fram yfir — síðustu aldamót. 

Miðfell var.meðal bæjarleið innar. Þar er einstakt fell, lít- 
ið um sig og snarbratt. Sunnanundir því er lækur, sem rennur 
fast við það og norður með því að vestan. Hinum megin við 
hann sjer fyrir óglöggum rústum á flötum móa, og öðrum dálitið 
glöggvari á ávölum bala litlu neðár. Þessar neðri glöggvari rúst- 
ir hafa útlit til að vera af fjósi og heygarði. Má af því ráða að 
hitt muni bæjarrústin, þó það sjáist eigi gjörla. 

Leikvöllur heitir þar nokkru innar. Það er flatlent svæði, 
allstórt en mestallt uppblásið. Innst í því er lítið fell, sem heit- 
ir Leikfell. Það er og blásið. Sunnan í þvi eða heldur sunnan- 
við það liggja lausir steinar á moldarbing, sem sýnir að þar 
hefir bygging verið, sem nú sjer eigi annað eftir af, og hverfur 
alveg eftir því sem moldin blæs burtu. Má vera að hjer hafi 
verið bærinn Arnórsstaðir, sem jarðabækur nefna, því á hann 
verður ekki vísað annarstaðar, og nafn hans er týnt úr minni 
manna, — Skammt frá Leikfelli, fram á sljettunni, er lítill grjót- 
ás og vottar iyrir garðlagi úr grjóti suðvestanundir honum, er 
virðist hafa haft horn til beggja enda og beygzt inn með ásnum 
þó nú sjáist ekki svo mikið eftir af því, að neitt verði fullyrt 
um það. Svo mikið má þó telja víst, að meðan hjer var óblás- 
in jörð, hefir grjótás þessi verið einstakur grashóll. Hefir hann 
þá verið vel fallin sjónarhæð fyrir áhorfendur, er leikið var á 
Leikvelli og mætti vera, að garður hafi verið gerður ura hólinn 
i því skyni, og sje þetta steinalag leifar af honum. 

Grímstaðir neðri hafa verið vestan í hliðinni gagnvart Hruna- 
krók. Þar er enn graslendi, og heldur það nafninu »Grímstaðir«. 
Eiginlegar rústir sjást þar ekki; en fyrir garðlagi sjer, sem mynd- 
ar krók eða horn, ofantil við dálitið hæðarbarð. Er líklegast, að 
bæjarrústin sje niður sokkin í því hæðarbarði. Þó verður það 
ekki fullyrt, og getur eins vel verið, að gil hafi grafið rústina 
burtu, því gilrásir eru fleiri en ein á því svæði. — Rjett fyrir 
innan n-eðri Grímsstaðl rennur á sú í Laxá, er Kiljansá heitir —- 
liklega kennd við írskt mannsnafn, sumir nefna hana raunar 
»Skillandsá«, en hitt er án efa rjettara, þvi langt upp með henni 
á Flómanna-afrjetti heita »Kiljansfitar«, og er því örnefni aldrei 
breytt. Hjá Grímsstöðum kemur áin ofan af hæðum og er þar í 



henni forsafarhár, sem í vatriavöxtum er víst mikilfengur að 
sjá. 

GHmstaMr efri heitir kvos nokkur uppmeð Kiljansá skammt 
fyrir ofan forsinn, sunnan megin árinnar. Þar má hafa verið 
talsvert undirlendi áður, sem hún hefir nú brotið í burtu, svo 
mjög lítið er eftir. Þar sjást þvi heldur engar libur til rústa, 
nema ef geta skai litillar byggingar syðst í kvosinni uppi við 
melbrún. Þar hefir áður verið bakkaskarð sem nú er gróið, og virðist 
áðurnefnd bygging hafa verið gjörð til þess að gjöra bakkaskarðið að 
aðhaldi, til að ná kindum i. Er það líklega eftir fjallmenn, en stendur 
naumast i neinu sambandi við bseinn, sem sagt er að hjer hafi verið. 

Hjer skal um leið geta þess, að það er satt, sem jarðabók 
A. M, segir, að hjá Hrunakrók sjeu girðingar miklar. Þar er 
flatlend móafles fyrir vestan og framan túnið, nokkuð stór um 
sig, og er henni allri skipt í ferhyrnda reiti með girðingum. 
Sjer enn glöggt til þeirra, og sýnir það, að þar heflr verið rækt- 
að land til forna, Hvort það hafa verið akrar eða engi skal jeg 
láta ósagt. Þó þykja mjer reitirnir heldur stórir til þess, að 
það hafl verið akrar. Þvi þar sem örnefni eru kennd við akra. 
og fyrir þeim sjer, þá eru reitirnir fremur smáir — þar sem 
jeg hefi sjeð — og auk þess ávallt í brekkum mót suðri; en 
þetta er á flatlendi, sem áður segir. 

2. kafli. Rannsókn á Hrunamanna-afrjetti. 

Langri bæjarleið fyrir innnan Hamarsholt sem lengi var lang- 
innsti bærinn í Hrunamannahreppi, en er nú lagður i eyði fyrir 
nokkrum árum, — rennur á sú, er Búðará heitir, austan og inn- 
an af afrjettinum vestur í Hvitá. Við útfall hennar myndast mjó 
tunga milli ánna. Þar var sinn bær hvorum megin árinnar. 

BúðarárbaTcki var í krók þeim, er verður móts við tunguna 
suðaustanmegin árinnar. Rústin sjest nokkurn veginn glöggt. 
Bærinn hefir verið mjög lítill. Dyr eru mót suðri, og strax fyrir 
innan þær sín tóft út úr þeim til hvorrar handar, og fyrir inn- 
an þessar enn aðrar, sín hvorum megin. Allar þessar 4 tóftir 
eru nálægt jafnstórar: rúml. 2 faðmar á lengd (hver) og D/2 (eða 
nær því) á breidd. Fyrir innan þessar 4 tóftir er hin . íimmta 
þversum, innst í bænum, og kemur gangurinn f'rá bæjardyrunum 
inn í suðurhlið hennar nálægt miðju. Hún er nál. 5 faðma löng 
og D/s faðm. breið. Mun það hafa verið baðstofan, en hitt önn- 
ur innanbæjarhús. Vestur af tóftunum gengur stór tóft eða lítil 
girðing, er jeg ætla að verið hafl heygarður. Fjóstóft sjest þar 



hvergi. Munu kýr hafa verið fáar og hafðar, ef til vill í bænum 
fyrir innan dyrnar öðru megin. Hitt er líka mögulegt, að kýr 
hafl þar eigi verið hafðar, en búið að einfcómu sauðfje. Þó mun 
það búskaparlag hafa verið sjaldgæft til forna. 

Búðartunga hefir verið fyrir vestan ána, í oddanum milli 
ánna. Þar heitir enn Búðartunga, og liggja fjallmenn þar með 
safnið á haustum. Er þar girðing fyrir ofan græna flöt, sljetta og 
mjög fagra. Fyrir rústunum sjest að eins ávöl bunga; þó er rof 
á henni öðrum megin, og sjest þar á steinalög, er sýna, að þar 
hefir byggð verið. Fyrir ofan girðinguna er grjótrjettarbrot, ef 
til vill frá seinni öldum og hlaðin af fjallmönnum, er oft þurfa 
að ná dilkum til að marka þá. Báðir þessir bæir munu hafa 
staðið fram á steinni aldir. Ræð jeg það einkum af húsaskip- 
uninni á Búðarárbakka; svo og má líta til þess, að þeir hafa 
verið byggðinni næstir. 

Rógshólar hafa verið langri bæjarleið norðar. Þar rennur 
í Hvitá árspræna, er Stangará heitir. Kemur hún þar úr norð- 
urátt, og myndar nes allmikið milli sin og Hvítár áður þær koma 
saman. Þar eru smáhólar austanvert við ána, móts við nesið. 
Eru sumir þeirra að blása upp, og hefir fyrir löngu komið þar í 
ljós rúst allmikil sem nú heftr þó misst alla lögun, og er orðin 
að grjótbreiðu. Þar fann jeg steinsnúð, snælduhnokka úr eyri, 
brýni og fáeina nagla. Mun jeg láta það á forngripasafnið 1 . — Hól- 
arnir halda enn nafninu og er kennd við þá mýri sem þar er 
nærri. 

Stangarnes heflr án efa staðið í nesi því, er áður er getið 
að árnar myndi milli sín, og enn heitir Stangarnes. Það er blás- 
ið, og er grjótás mikill eftir því endilöngu. Engin rúst sjest þar 
en útlit er fyrir að áin hafl brotið burtu talsvert undirlendi 
austanmegin nessins, móts við Rógshóla, þar sem einmitt erlik- 
legast að bærinn hafl verið. 

Mörþúfur heita enn nokkuð langt upp með Stangará að 
vestanverðu. Þar er hæð fyrir vestan hana, sem er áframhald 
af ásnum, er gengur fram í Stangarnes. Mörþúfur voru á undir- 
irlendi austanundir hæðinni við ána. Muna miðaldramenn eftir, 
að undirlendið var allbreitt og á því margar tóftir. — Snorri 
Jónsson taldi þar 7 tóftir fyrir hjer um bil 10 árum. — En svo 
tók áin að brjóta undirlendið, er möl hatði borizt í farveg henn- 
gar, o heldur hún þvi enn áfrám. Fyrir 4 árum sáust þar þó 
enn 2 tóftir; en nú sáust að eins litlar leifar af éinum vegg, og 


1) Þessir hlutir eru nú Nr. 4149—52 í forngripasafninu. 



stóðu fáeínlr hleðslusteínar eftir íbakkanum. Innan skamms fara 
þeir sömu leiðina. 

Laugahvammar , eða Laugar , sem nú er oftast kallað,— (sjá 
1. mynd) hafa staðið á flatlendi spölkorn frá Hvítá nokkru neð- 
ar en á móts við Bláfell. Mestallt þetta flatlendi er nú blásíð, 
þó er mýrlendur blettur óblásínn skammt frá ánni, og heitir 
hann Laugaþýfl (þvi hann er þýtður). Þar sem bærinn heflr 
verið er blásið, og er það lengra^frá ánni. Þar um kring eru 
sljettir melar með klappabölum og urðarhólum. Bæjarrústin er 
á klapparbala að nokkru leyti og sjest ummál tóftanna víða, þó 
ekki með vissu allstaðar, því þar sem melur er undir, heflr grjót- 
ið úr hleðslunni smámsaman færst úr stað. Sjá má, að bærínn 
heflr snúið mót austri; hefir forskáli (a) verið fram af dyrunum 
og inn frá honum gangur yflr þvera framtóftina. Þar eru út 
úr honum sínar dyr hvorum megin. Hinar nyrðri (til hægri) 
liggja inn í endann á stórri skála- (?) tóft (b), hún er nærfellt 8 
faðma löng og rúmlega 2 fðm. breið. Eigi sjást aðrar dyr á 
henni, Hinar syðri dyr út úr ganginum (til vinstri) liggja inn i 
aðra tóft (c), sem er jafnbreið hinni og nál. 3 faðma löng. í henni 
voru smiðjusindur, og dálítil hola ofaní gólfið, hlaðin innan, mun 
þetta hafa verið smiðja; engar.sjást útidyr á henni. Gangurinn 
heldur svo áfram inn í mjótt hús, eða þvergang (d) sem virtist 
vera opinn 1 suðurendann en norðurendinn lá inn í fjóstóftina. 
Þvergangur þessi var nál. 4. fðm. langur tæplega 1 fðm. á breidd, 
en þó sem hellujata í honum þeim megin er frá smiðjunni vissi. 
Má vera að þetta hafi verið útidyr fjóssins, og að kálfum hafl 
verið geflð á heliujötuna. Fjóstóftin (e) gengur í vestur, og er 
suðurveggur hennar nálægt því beint í stefnu af norðurvegg inn- 
gangsins úr forskálanum. Hún er nál. 6 faðm. löng og vel 2. 
fðm. breið. Beizluhellur standa sumar en sumar liggja og hafa 
þær verið 5 hvorum megin, að því er virðist. Innar við gafl fjóss- 
ins eru dyr út úr norðurvegg þess, þænliggja inn í suður enda 
langrar tóftar (f), sem er óglögg í norðurendann. Hún hefir 
verið um 5 faðma löng en varla meir en l 1 /* faðmur á breidd. 
Það hefir að líkindum verið hlaða. Milli hennar og skálans, fyr- 
ir norðan fjósið, heflr verið ferhyrnt svæði (g), að nokkru leyti 
lokað af garði, sem liggur frá norðurgafli skálans og stefnir á 
hlöðuna norðar en um miðju, en snýr siðan til norðurs á hlið við 
hana. Líklegt er að hjér hafi verið heygarður, ogmánærrigeta 
að hlaðan, jafn mjó, hefir ekki tekið nóg hey handa nautpen- 
ingi þeim, er fjósið rúmaði. Mun þó hafa verið gjafatimi í lengra 
lagi á þessum bæjum, Norður frá þessum tóftum sjer til bygg- 



ð 


ingar, sem að nokkru leyti er aflðguð, svo eigi sjest, hvort hún 
hefir verið áföst við bæinn eða laus frá honum. Nokkuð af henni 
er, þó á klöpp, og hafa þar verið notaðir stærri steinar í bygg- 
inguna en títt er að sjá. Norður og vestur af rústinni eru 3 eða 
4 hverastæði sem nú eru þornuð. Hið vestasta er stærst. Hjá 
því er grastorfa sem enn er eigi alveg afblásin, og hefir jarðveg- 
ur verið nokkuð þykkur. Kringum hverastæðin eru stórir blá- 
grýtissteinar, og eru þeir ummyndaðir og breyttir i hverahrúður 
á þá hlið er að hvernum veit. Norðanvert við hverastæðin er 
önnur klöpp, hærri en hin. Á henni sjest að tóft hefir verið, 
byggð úr stórgrýti, en þó er nokkuð af grjótinu svo fært úrlagi 
að stærðin verður ekki nákvæmlega ákveðin. Þó fer nærri að 
hún hafi verið 8 faðma löng frá austri til vesturs og 8 feta breið. 
Sje það rjett, sem sagt er, að hjer hafi verið kirkjustaður, þá er 
ekkí óiíklegt, að þetta hafi verið kirkjan. Jeg þóttist jafnvel sjá 
til kirkjugarðs sumstaðar utan á klöppinni; þori þó ekki að full- 
yrða, að það hafi verið mannaverk. Túngarðsspottar sáust tveir 
annar suður og vestur af bænum, hinn suður af kirkjunni, og 
beygðust hvor á móti öðrum, miðhlutinn hvarf í sandinn. Túnið 
hefir eigi verið alllítið, eftir garðinum að dæma. Suður frá bæn- 
um er lítil tóft föst við túngarðinn. — Nafnið »Laugahvammar« 
er einkennilegt. Þar er enginn hvammur eða hvammmyndun. 
Þó er það líklega hið rjetta nafn bæjarins, því allt svæðið kall- 
ast enn í dag »í Hvömmunum«; en þar er enginn hvammurnein- 
staðar, og hlýtur því hið forna bæjarnafn að liggja þar til grund- 
vallar. Er þess að gæta, að nú er jarðvegurinn burtu, en með- 
an hann var, hefir landslagið kringum bæinn verið meira eða 
minna frábrugðið því sem nú er. Á klöppum þeim sem bærinn 
og kirkjan (?) hafa staðið á, hefir þá verið þykkur jarðvegur; 
þar hafa verið flatir hólar. Milli þeirra hefir þá líklega legið 
þykk jarðvegarbrún ofan við hverastæðin, en um þau heíir lík- 
lega verið lægð, er myndað hefir smá hvamma inn í þessa brún, 
upp af efstu hvera-augunum. Af öðru en slíkum smáhvömmum 
getur nafnið naumast verið dregið. 

Djáknadyngja verður hjer að nefnast. Svo heitir nú hæða- 
búnga mikil og víðlend austanmegin Stangarár, móts við Mörþúf- 
ur og Laugahvamma og Þórarinsstaði. Þar er sagt að heitið hafi 
Djáknadys á einhverjum stað; er sagt að djákninn sem -þessi ör- 
nefni eru kennd við, hafi haft þar smiðju sína, og loks látið jarða 
sig þar. Menn, sem dáið hafa í mínu minni, eru nefndir til þess 
að hafa fundið ýmsa hluti af málmi í Djáknadysi, og hafa þá, 
ef satt er, sjálfsagt eyðilagt þá hluti. Nú þykist enginn, sem jeg 



1 


hefi talað við, vita hvar Djdknadys er. Við Snorri leituðum að 
því fram og aptur um »Dyngjuna«, en fundum ekki. Má vera það 
sje orðið mosa vaxið, eins og »Dyngjan« er öll. Þess hefi jeg nú 
beðið menn, er fara munu um það svæði, að veita Djáknadysi 
eftirtekt, og láta mig vita ef það flnnst. 

fíúrfell heitir langt fjall, austur og inn af Djáknadyngju. 
Óvíst er talið að þar hafi bær verið, því það liggur allhátt. Við 
leituðum með því endi löngu, en sáum hvergi líkur til rústa. 

Harðivöllur heitir fiatvaxið hálendi ákafiega víðlent. Það 
liggur norður af Djáknadyngju og norður enda Búrfells, vestur 
að Hvítá og norður að Sandá og Svíná. Þar er mjög harðviðra- 
samt, var þó graslendi með lingmóagróðíi, er jeg fór þar um 
1868, en er nú örblásið og urð ein. Munnmæli hafa talið þar 
bæ; en Á. M. segir þó, að fles+ir áiíti það ólíklegt. Það álít jeg 
líka. Enda 'veit enginn af rúst þar. Jeg leitaði á jöðrum hans 
allt um kring, en sá hvergi líklegan blett, nema ef vera skyldi 
i Stangarárbotnum. Þeir eru sunnan undir Harðavelli við 
norður enda Búrfells. En þar var ekki heldur neina rúst að 
finna. 

Þórarinsstaðir eru í halllendi suðvestur af Harðavelli. Þar 
kemur Stangará austan úrbotnunum ogrennur niðurfyrir Djákna- 
dyngju og beygist síðan suður með henni og rennur eptir það 1 
suður, sem áður er getið. Þar sem krókurinn verður á henni 
eru Þórarinsstaðir rjett fyrir otan. Þar er landið en eigi alblás- 
ið, en þó fiög hjer og hvar. Er blásið ofanaf norðurhluta 
rústarinnar en jarðvegur iiggur enn yfir suðurhlutanum, sem er 
ákaflega þykkur, og því mjög mikið verk að grafa upp þann 
hluta rústarinnar, því fremur sem út leit fyrir, að það væri að- 
albæjartóftin. Sá hlutinn sem sjest, er fjósið og nokkrar smá- 
tóftir áfastar við það, svo og ein tóft sjerstök. Fjóstóftin snýr 
frá norðri til suðurs, nál, 6 faðma löng og tæplega 2 fðm. á 
breidd. Beizluhellur, 7 eða 8, sjást með vesturveggnum. Dyr 
eru á báðum endum. Norður dyrnar liggja út en hinar inn í 
tóft, sem er við suðurgafiinn og hefir útidyr mót vestri. Sú tóft 
hverfur undir jarðveg. Við austurhlið hennar og fjóssins eru 3 
smátóftir í röð, er allar sínast að hafa haft útidyr: hin norðasta 
mót norðri, en hinar mót austri. I hina syðstu virtist hafa 
verið innangengt úr tóftinni sem gengur af suðurenda fjóssins, 
þó hefir þá verið fallið grjót í þær dyr; verður þetta því ekki full- 
yrt. Hiu sjerstaka tóft er svo sem 8 fðm. fyrir vestan fjósið, hún 
er rúml. 5 faðma löng frá norðri tii suðurs breiddin óglögg, (en 
þó sem næst 6 fet innanmáls). Dyr virtust vera út ur báðum 



a 


áuður hornunum; þó vírtist bilið á austur hliðínni stserra en dyr- 
um svaraði. Við grófum út suðurenda tóítar þessarar til að kom- 
ast að vissu um þetta; en undir stöður voru orðnar svo úr lagi 
færðar, að við fengum eigi fyllri vissu en nú var sagt. Þessi 
tóft ætla jeg sje af útibúri. — Þess skal getið, að Þorsteinn 
Erlingsson skoðaði rústir þessar litlu síðar, og byrjaði á að grafa 
upp tóftina suður af fjósinu, en reyndist það ókleyft verk fyrir 
1 eða 2 menn. Hann rannsakaði þá einnig rústirnar 1 Lauga- 
hvömmum. Hann lofaði mjer síðan góðfúslega að bera sínar at- 
huganir saman við mínar, og styrkti .það þá niðurstöðu, sem jeg 
hafði komizt að. 

Heygil heitir stórt gil, sem rennur í Stangará stuttum spöl 
fyrir neðan Þórarinsstaði. Það kemur úr norðri, og eru botnar 
þess í útnorður frá Þórarinsstöðum. Þeir eru afar mikið víðlendi, 
mýradrög og holt á milli, sem sum eru blásin. Því verður ekki 
neitað, að mjög er líklegt, að þar hafi bær°verið, með þvímælir 
landslag, víðátta og landskostir, mundi sú jörðin hafa haft einna 
mestar slægjur. . Eigi vita menn þar samt af neinum rústum, 
og engar rústa líkur gátum við sjeð, og leituðum þó allvandlega. 
Þó má geta þess, að norðast í botnunum sáum við grjótröð í 
flagi hjá læk einum, og gæti það hafa verið undirstaða veggjar. 
Þó virtist mjer það mjög vafasamt. 

Aliir þessir bæir og örnefni, er nú hefir verið getið, eru 
fyrir sunnan Harðavallar-ttálendið og mega því kallast í fram- 
haldi af byggðinni, sem enn er. Þeir hafa líka .verið tiltölulega 
nærri hver öðrum. Fyrir innan Harðavöll og Sandá tekur við 
innri hluti afrjettaríns. Þar eru þeir staðir sem nú verður getið 
og eigi allskammt í milli þeirra. 

Hrafntóftir (sjá 2. mynd) eru syðsti staðurinn afþeim. Þar 
heitir Hrafntóftaver mýrlendisfláki sunnanmegin við G-rjótá. Sú á 
er nokkuð langt fyrir innan Sandá. Gil (c) rennur úr mýrlend- 
inu vestur í Grjótá og á valllendisnefi við gilið þykjast raenn 
sjá rústir bæjarins í mosaþýfi (a. a.J Það eru aflangir mosa- 
hryggir, sundur lausir, og samhangandi lautir á milii, sem allar 
hverfa saman í eina aðallauf, (b) er liggur yfir þvert nefið aust- 
ur í gilið. Fæ jeg eigi betur sjeð, en að þessar rústir sjeu 
myndaðar af vatni en eigi mönnum. Og aðrar rústir var eigi að 
sjá; enda er nef þetta eini staðurinn sem líklegt mætti telja að 
bær hefði á staðið á þessu svæði. Nú bendir þó nafnið tii þess, 
að þar hafi maður er Hrafn bjet byggt »tóftir« (= bæ?). Þær 
geta nú verið niður sokknar, annaðhvort undir mosahryggjum 



9 


þeim, sem nú er bent á sem rústir, eða annarstaðar á sama nef- 
inu, sem allt er stórþýft, og þó einkum efst, með endilangri brún 
þeirri (d), er liggum þvert yfir ofanvert nefið. Þar fyrir ofan er 
melur, sem er að gróa upp. Þaðan hlýtur að síga æði mikill 
vatnsagi á vorin, meðan á klaka stendur, við það myndast smám- 
saman nokkurskonar brukkur á jarðveginum undir brúninni, með- 
an vatuið er að ná rás í burtu. Þannig mun stórþýfið undir 
brúninni myndað og eru hinir áður nefndu mosahryggir vestastir 
þeirra. Jeg kannaði þar viða með teini og varð hvergi var við 
stein. Enda var ekki dýpra en 8 /4 al. niður að klaka — það 
var í lok júnímánaðar — gat því eigi verið um uppgröft að 
ræða. 

Qrjótártunga. heitir þar, sem Grjótá og Hvítá koma sarnan. 
Er sú tunga allviðlend; en fremst í henni, við Hvítá, á bærinn 
að hafa verið. Nú á dögum er þó enginn, sem getur vísað þar 
á rústir, og eigi sáum við nein veruleg líkindi til rústa, og gerð- 
um þó tvær alvarlegar tilraunir að leita þeirra. Samskonar 
stórþýfi sem á Hrafntóftum sáum við þar raunar; en of mikið 
var af því til þess, að ætla megi, að þeir, sem á dögum Árna 
Magnússonar þóttust ha/a sjeð þar rúst, hafi ætiað slikt stórþýfi 
vera tófíir. Sennilegra þykir mjer, að þeir hafi tekið dálítinn 
uppgróinn skriðuruðning, sem er í fögrum hvammi fremst í nes- 
inu, fyrir samvaxna tóftabungu. En hjer er sama að segja, sem 
um Hrafntóftir. Rúst getur verið niðursokkin undir stórþýfl á ein- 
um eða öðrum stað, án þess á það verði gizkað. 

Hrísalœkir eru upp með Hvítá langan spöl norður frá Grjót- 
ártungu. Það er mýrarfláki og hæðir í kring nema þar er að 
ánni veit. Þar rennur í hana lækur, er verður af mörgum smá- 
lækjum úr mýrlendinu og hæðunum í kring. Þar er vfða sams- 
konar samansígið stórþýfi, sem lýst er í Hrafntóftum; en rústir 
eða leifar mannaverka sjást ekki. Enda hafa menn, jafnvel á 
dögum Árna Magnússonar, dregið í efa að bær hafi þar verið. 

Fosslœhjartungúr eru við Fossiæk. Sá lækur kemur úr 
norðri i Grjótá góðum kipp innar en á móts við Hrafntóftaver. 
Tunguruar eru innanvert við lækinn. Þær eru norðast og liggja 
hæst af þeim fjórum stöðum sem hjer eru síðast taldir. Þó virt- 
ist mjer þær einna fegursti og byggilegasti staðurinn af þeim, 
einkum þar í kring sem nú er sæluhús. Engar sjást þar 
rústir; en talsvert er þar af stórþýfi, eins og á hinum áðurtöldu 
stöðum. Jeg get ekki borið á móti því, að mjer þætti sennileg- 
ast, að á engum þessara fjögra siðasttöldu staða hefði bær verið, 

a 



1Ö 


Én þar eð bæir hafa þó verið í Hvitárnesi, — sem enn mun frá 
skýrt, — þá vii ðist eigi gild ástæðs til að rengja' það, að einnig 
hafl byggð verið á þessum stöðum, er eigi liggja hærra. 

Áslcarð fremra er við fremri Áskarðsá norðvestan undir 
Kerlingafjöllum. Þar er mjög illviðrasamt og gróðurlitið, aðeins 
grasteygingar á eyrum með ánni og litlar brekkur í gljúfri því, 
er verður fyrir neðan skarðið, þar sem áin fellur ofan. Hjer 
er svo óbyggilegt, að ekki þykir þurfa að eyða orðum um 
það. 

Askarð innra heitir dálitil kvos langt uppi í gljúfragili, sem 
Innra-Áskarðsá rennur eftir. Hún kemur norður úr Hveradölum 
í Kerlingafjöllum um djúpt skarð, sem gljúfur er i, og rennur 
norðvestur í Jökulkvisl. Þessi staður er því norðanundir norður 
horni Kerlingafjalla. Samt er kvosin fögur; og eigi illa fallin 
fyrir fjallabúa (skógarmanns) aðsetur á þeirn timum, sem óbyggð- 
ir voru lítt kannaðar og afrjettir skammt smalaðir inneftir — sem 
sagnir eru um; því kvosin sjest ekki fyr en að henni er komið, 
og fara verður yfir brattan háls til að komast i hana. Með þessu 
vil jeg aðeins segja: að það er Jwgsanlegt, að ófriðhelgur maður 
hefði hafst þar við, en eJcJci Jiugsanlegt að þar hafi verið lögbýli. 
Kvosin er svo litil, svo langt frá mannabyggðum og svo illviðra 
sæl nema um hásumarið, að um það geta ekki tvímæli verið. 
Raunar segir Á. M. að menn hafi þózt sjá þar rúst. Jeg ætla, 
að jeg hafi sjeð hina sömu rúst. Þar hefir skriða ýtt fram jarð- 
vegi á kiaka, svo hann hefir lagst í nokkurskonar fellingar og 
myndað eigi ólikt hústóftum; en vel má sjá, ef að er gáð, hvern- 
ig á þessu er háttur. Fyrsta og helsta orsökin til þess, að það 
orð komst á, að bæir hefði verið i Áskörðunum, er án efa nafn- 
ið »ÁsJcarð«. (TJpprunalega er það ÁrsJcarð, en r-ið hefir fallið 
úr). Nú eru örnefni langtíðast nefnd í þágufalli með í eða á fyr- 
ir framan. Þannig segja menn vaualega: »i ÁsJcarðU (hvoru sem 
er); en þá heyrist eins og sagt sje: í Ásgarði; hafa menn því 
ætlað, þeir er eigi þektu tii, að þessir staðir, hvor um sig, hjeti 
Ásgarður , og svo hefir Árni Magnússon ritað. 


Ath. Þriðji eyðibærinn á Hrunamanna afrjetti er í daglegu 
tali vanalega nefndur » RógsJiólar«. En þegarjeg heyrðí það fyrst 
hjá útróðramönnum úr Hrunamannahreppi, er jeg reri i Grinda- 
vík fyrir 24—25 árum, — þá spurði jeg hvort þetta mundi ekki 
vera afbakað. Einhver þeirra — jeg man ekki glöggt hver, — 
sagði mjer þá, gð hanri hefði heyrt, að »Rógshólar« væri lat- 
tnæli lyrir EróksJiólar, því landnámsmaðurinn þar hafi heitið 



n 

Hrókur. Þetta þótti mjer sennilegt. Og enn finn jeg ekki aðra 
skýringu nafnsins jafn sennilega. Því þó HróJcs-natnib sje fátitt, 
þá er svo um fleiri nöfn. Og þó það kunni að standa í sam- 
bandi við sMktaflið, þá þarf nafnið ekki að vera lánað þaðan i 
fyrstu: Það getur hafa verið fært yfir á taflmanninn (»Rokerus«) 
vegna lfkingar, en verjð til sem mannsnafn áður. 

Br. J. 


Mannsnafnið HrÓkr kemur, eins og kunnugt er, oft firir i 
Fornaldarsögum (sbr. einnig þátt Q-eirmundar heljarskinns k. 2 
aftast, í Sturl.), og get jeg ekki sjeð neitt því til firirstöðu, að 
þetta mannsnafn sje gamalt. En ekki held jeg, að það sje leitfc 
af hrólc í skáktafli, heldur af fuglsheitinu hrókr (corvus frugilegus). 
Fuglanöfn eru alltíð mannaheiti, einkum nöfn ránfugla og hrafn- 
kinjaðra fugla (t. d. Örn, Haukr, Hrafn, Svanr, Gaukr o. s. frv. 

Hitt er annað mál, hvort bæjarnafnið »Rógshólar « er kent 
við mannsnafnið Hrókr eða ekki. Afleiðsla slíkra örnefna er 
mjög óviss, þegar menn hafa ekki gömul handrit til hliðsjónar, 
er síni hina elstu mind nafnsins. Jeg neita því ekki, að bæjar- 
natn þetta geti verið dregið af mannsnafninu Hrókr , enn varleg- 
ast er að halda sjer við þá mind orðsins, sem það hefur nú 
í daglegu máli (o: Rógshólar), og láta upprunann liggja á milli 
hluta. 

B. M. Ólsen, 


3. kafli. Rannsókn á Biskupstmigna-afrjetti 

(innan Hvítár). 

Jökulkvfsl heitir á sú, er skilur Hrunamanna-afrjett frá 
Biskupstungna-afrjetti innan Hvítár. Sú kvísl kemur úr Blá- 
gnýpujökli og rennur í Hvítá nokkuð langt fyrir sunnan Hvítár- 
vatn. Kvíslin er vatnsmikil og hefir stóran farveg. Mun hún, 
ásamt Hvitá, upphaflega hafa gefið tilefni til örnefnisins: Hvítár- 
nes, mun allt svæðið, sem þær afmarka, hafa heitið svo einu 
nafni, þó nú sje ekki annað skilið undir því nafni, en sljettan 
upp frá Hvítárvatni fyrir innan Tjarná. En Tjarná myndar ekk- 
ert eiginlegt nes, og er oflítil spræna til þess, að svo stórt svæði 
fái »nes« nafn af henni. Sama er að segja um Svartá, sem 
rennur í Hvítá hjer um bil mitt á mílli Tjarnár og Jökulkvisl- 
ar; Þó hún sje stærri, einkum lengri, en Tjarná, gætir henn- 


3* 



sr of lítið til þess a-ð »nes« naínið geti verið míðað víð hnna. 
Jeg leyfl mjer því að nefna allt svæðið fyrir innan Jökuikvisl 
einu nafni Hvitárnes; —- Skal jeg geta þess um leið, að mjer 
virðist uppdráttur fslands þurfa leiðrjettingar á því svæði. 

/ Hvitárnesi hafði jeg heyrt getið tveggja bmjarrústa. Sig- 
urður bóndi Pálsson í Haukadal (nú á Laug) hafði tekið eftir 
þeim og sagt mjer frá þeim. Áður voru engar sagnir um byggð 
þar, og enginn veit um nöfn þessara tveggja bæja, svo rajer sje 
kunnugt. 

Önnur rústin er næstum suður við Jökulkvisl, suðvestan í 
blásinni melöldu — því iandið milli Jökulkvislar og Svartár er 
næstum því allt örblásið. — Vestur frá bæjarstæðinu eru leirur 
sem auðsjáanlega er sandkaflð mýrlendi hafa þar verið engjar 
bæjarins. Þaðan hefir lækur runnið rjett fyrir neðan bæinn; nú 
er þar þur rás sem leysingavatn rennur i. Þá er Sigurður kom 
á þenna stað virtist hann vera ný uppblásinn og sást þar fyrir 
undirstöðum veggja, svo að sjá mátti húsa skipun að nokkru 
leyti. Þó var hún nokkuð aflöguð. Þar sá hann hverabrúðurs- 
stein, er hann hugði fluttan þangað frá Geysi, Þar fann hann 
ýmsa smáhluti úr málmi. En þá var forngripasafnið enn ekki 
stofnað, og fóru þeir því forgörðum. Jeg fann bæjarstæði þetta 
eptir tilvisan Sigurðar. En nú var þar lítið að sjá. Það eru líka 
iiðin meir en 30 ár síðan hann kom þar. Nú sást þar aðeips 
steinadreif ofaná skán af ísaldarleiri, og þó var auðsjeð, að 
mikið af grjótinu, sem í rústinni hafði verið, var komið ofan í 
rásina, hafði dregist þangað með aurrennsli í leysingum og sumt 
grafist þar í sand. Svo heflr verið um Geysissteininn hann sást 
nú ekki. Jeg hefði naumast trúað því, að hjer hefði bæjarrúst verið, 
ef jegheíði ekki fundið þar dálítið heinarbrýni og nokkra hestskó- 
nagla, sem allir voru með »dragstöppu« lagi (o: ólaðaðir með lítinn 
haus) — og lítið eitt fleira af járnarusli. Þó lítið sje í fund þenna 
varið, er hann merkilegur vegna staðarins; ætla jeg hann því 
forngripasafninu 1 . 

Hin rústin (sjá 3. mynd) er inn við Tjarná. Hún er óblás- 
in — því milli Tjarnár og Svartár er að mestu óblásið, og er 
þar mest lyngmóagróður. Rústin er á lágum hólbala, nokkuð 
langt upp með ánni. Hún er allgögg; veggirnir nokkurn veginn 
greinilega afmarkaðir og virðast eigi mjög mikið úr lagi gengn- 
ir. Bærinn hefir snúið í suður. Forskáli er af dyrum fram og er 
lítil tóft út úr honum að vestan verðu. Úr forskálanum er inn- 


1) Er nú í safninu Nr. 4168—4, 



gangurínn í aðalskálann (a) við vestur gafl hans, Tóft hans er 
20 feta löng og 10 feta breið innan veggja (eins og þeir eru nú) 
Við austurhornið er skarð, eða lægð, í suður vegginn, líklega 
eftir glugga (i). Um austurgaflinn eru dyr úr henni í aðra tóft 
jafnstóra (b). Inn úr miðjum norðurvegg aðalskálans eru dyr 
inn í litla tóft, sem er nokkuð samanhlaupin (o). Aftur eru dyr 
inn úr henni í aðra smátóft (d), sem hafði eins og miðgafl, með 
dyrum á, yfir um miðjuna. Þar norðan við var mjög þykkur 
gafl (h), svo að næstum leit út fyrir að tóftin hefði áður náð 
lengra, en verið færð saman. Stærð þegsara tófta mældi jeg 
ekki. Úr vesturhorni aðalskálans (a) við dyrnar eru dyr vestur- 
úr í tóft, sem er svo að segja framhald aðalskálans til vesturs (e). 
Hún er (innanveggja) 10 feta löng og 6 feta breið. Fyrir ínnan 
hana er önnur fóft (f) lOfeta iöng og 8 feta breið. Dyr hennar 
eru úr suðausturhorninu inn í norðvesturhorn aðalskálans. Úr 
norðausturhorni þessarar tóftar liggur gangur inn i þriðju tóftina 
þeim megin (g). Hún er um 7 fet á hvern veg. Hún er norð- 
ust af tóftunum sem vestan megin eru, Fyrir austan- hana er 
hin tvískipta tóft (d), sem áður er lýst, og sjer fyrir sundi þar á 
milli, sem hallað hefir norður úr. Hinn þykkvi gafl á tvískiftu 
tóftinni (d) gengur lengra norður en tóftin fyrir vestan. Austur 
úr ganginum milli tóftanna f og g eru dyr inn i hina saman- 
hlaupnu iitlu tóft, sem fyr getur (e), svo að veggurinn miili tóft 
annaaog cog g er einstakur stöpuil, laus við aðra veggi. Skammt 
frá suðausturhorni tóftarinnar b sást votta fyrir tveim tóftum 
saman, sjerstökum, (fjósi og hlöðu?). En þær voru mjög óglögg- 
ar. — Jeg kannaði bæði veggi og gólf tóftanna með teini, en 
allstaðar var klaki fyrir á nál. I 1 /* al. dýpi. Þó var steinn fyr- 
ir í norðausturhorni aðalskálans (a); og innri hluti tóftarinnar 
d hafði grjót í gólfinu. Grófum við þar ofaní og fundum flór úr 
smáum hellusteinum. Þar var og aska og lítið eitt af kolum. 
Mun þar hafa verið eldhúsið. Vegna klakans var þýðingarlaust 
að grafa meira, hvort sem það hefði annars orðið til nokkurrar 
upplýsingar. 

í Karlsdrátt og Hrefnubúðir, sem eru örnefni norður við 
jökulinn, gat jeg ekki komið, því Fúlakvísl var ófær. Við Karls- 
drátt kvað sjást veiðiskálatóft. 



Rannsókn 

nokkurra eyðibyggða í Mýrasýslu sumarið 1895 

Eptir 

Brynjúif Jónsson, 


I. Langavatnsdalur. 

Svo 'segir í Landnámu, II. 4: »Bersi goðlauss hét maðr son 
Pálka Blæingssonar ór Hrútufirði; hann nam Langavatnsdal all- 
an ok bjó þar á Torfhvalastöðum . . . Bersi goðlauss fjekk 

Þórdísar, dóttur Þórhadds ór Hítárdal, ok tók með henni Hólms- 
lönd«. Svo er að sjá, sem Bersi hafi flutt úr dalnum. Þó er 
sagt að byggð hafi haldist þar fram í Svartadauða, en lagzt þá 
niður. Segja munnmæli, að þar hafi allt fólk dáið, nema ein 
kona, er Bjartey hjet. Þá er hún vissi að hún var ein orðin, fór 
hún burt austur yflr Moldskörð, það er á austurbrún dalsins 
Þaðan leit hún síðast yfir dalinn, og mælti um, að hann skyldi 
aldrei framar verða byggður að staðaldri. Hún fór svo suður sveit 
ir, og hitti fyrst lifandi fólk við Hvalfjörð. Það var karlmaður 
og kvennmaður. Þau tóku saman við hana og bjuggu á Bjart- 
eyjarsandi. í jarðabók Árna Magnússonar eru nefnd þrjú eyði- 
býli á Langavatnsdal, Borg, Vatnsendi og Hafurstaðir. Auk 
þess nefna munnmæli Hurðarbak, Torfastaði og Sópanda. Er 
sagt að Borg hafí verið kirkjustaður dalbúa, og hafi þar þjónað 
prestur frá Hítardal. Einn þeirra, er Guðmundur hjet, varð úti 
á Gvendarskarði, er hann fór heim frá messu á annan í jólum. 
Það skarð liggur milli Hafradals sem er afdalur norðvestur 
úr Langavatnsdal, og Þórarinsdals, sem gengur upp af Hítar- 
dal. 



15 


Um eða eftir aldamótin 1800 var bærinn Borg á Langavatns- 
dal byggður upp. Það gerði karl einn er Sæmundur hjet og bjó 
þar fáein ár með konu sinni og einni dóttur; hjet hvortveggja 
Guðrón. Þau voru fátæk. Eldur dó hjá þeim um vetur; ætlaði 
karl að sækja eid að Grisartungu — sem er næsti bær og og þó 
la*ngt frá — en villtist fram á Staðartungur og varð þar úti, Þær 
mæðgur urðu bjargarlausar um vorið; stálu þær þá hesti frá 
Tungu í Hörðudal og átu. Það komst upp; voru þær þá færðar 
sýslumanni en kotið lagt í eyði. Sýslumaður var Pjetur Ottesen; 
hann bjó þá í Síðumúla. Daníel sál. Jónsson á Fróðastöðum 
(fæddur 1802) var þar staddur, er komið var þangað með þær 
mæðgur. Haun var þá 12 ára eða 13; sagði hann sjer mínnis- 
stætt, bæði hve þær mæðgur voru eymdarlegar oghvelitil vægð 
þeim var 'sýnd af þeim er flutti. — Mjer þótti rjettara að geta 
þessara sagna. 

Þann 21. júlí 1895 fór jeg að skoða Langavatnsdal Til 
fylgdar hafði sjera Jóhann i Stafholti útvegað mjer Jón bónda 
Guðmundsson á Valbjarnarvöllum, er hann vissi kunnugastan, 
fróðastan og mest hneigðan fyrir að athuga fornleifar, af þeim 
mönnum er þar var kostur á. En hjer var, því miður, lítið að 
sjá. Við skoðuðum alla þá staði, sem munnmæli benda á, að 
bæir hafi verið, og aðra þá staði, sem okkur þóttu liklegir til 
þess eftir landslagi. En hvergi var að sjá neinar leifar fornra 
bæja. Tóftin eftir kofið var hið eina, sem sýndi, að þar hefði 
raenn búið iiokkurn tíma. Rústir hinna fornu bæja, allra nema 
Borgar, eru án efa horfnar í skriður, sem þar eru víða. Á Borg 
hefir kotið eyðilagt rústina. 

Mjer þykir samt eiga betur við að tala nokkuð um hvert bæjar- 
naínið fyrir sig; og verður þá fyrst að geta þess, að Langavatn 
tekur yfir allt undirlendi í suðurhelmingi dalsins, svo þar hafa 
aldrei bæir getað verið, nema ef til vill á Baulárvötlum, sem 
liggja í litlum afdal, austur frá suðmhorni vatnsins. Þar heflr 
verið fagurt Qg byggilegt, en engin sjást þess merki og engin 
munnmæli geta þess, að þar hafi bær verið. 

Vatnsendi á að hafa staðið undir vesturhlíð dalsíns fyrir ínn- 
an vatnsendann. Þar eru miklar skriðu breiður. 

Hafurstaðir eiga að hafa staðið við minnið á Hafradal. Sjálf- 
ur er dalurinn þröngur og undirlendislaus. Á rennur fram 
úr honum, og hefir hún brotið burtu sljetta velli, sem verið 
hafa við dalsmynnið, svo nú er að eins lftið eftir að þeim. 

Borg á að hafa staðið á sjerstökum hól austan megin í daln- 



16 


titn, lítlu neðar en móts við Hafradal. Þar er nú tóft kotsins, en 
allar aðrar byggðarleifar horfnar. 

Hurðariak á að hafa verið í hvarfi litlu skammt fyrir 
innan tíorg. Þar sjást engar rústir, og mun gil hafa sljettað yf- 
ir þær. 

Torfastaðir er óvíst hvar verið hafa. Jón hafði ekkí heyrt 
nein munnroæli um það. Mjer kom í hug að gizka á, að þeirhafi 
staðið sunnrni undir svo nefndum Rauðhól. Það er grjóthóll úr 
mórauðu breeciu-grjóti, sem skagar austur í dalinn innarlega 
úr hlíðinni sem er fyrir innan Hafradal. Meðan allar hlíðar voru 
grónar og skógi vaxnar, hefir þar verið einna fegurst i dalnum, 
og líklegt að landnámsmaðurinn hafi þar byggt. Sennilegt er 
líka, að Torfastaðir sje sama bæjarnafn sem Torfhvalastaðir, sem 
vist er eitthvað afbakað. Verið getur að bærinn hafi ýmist ver- 
ið nefndur Torfastaðir eða Torfahváli (hafi hann staðið við hól- 
inn); hafi svo sögurítarinn, eða þó heldur einhver atskrifari, mis- 
ritað: «Torfhvaiastöðum« í staðinn fyrir: »Torfahváli eða Torfastöð- 
um«. Um þetta verður ekkert fuliyit. 

Sópandi á að hafa verið undir múlanum milli Sópandaskarðs, 
— er liggur norður úr dalnum, — og Víðdals, er liggur austur 
úr norðurenda hans. Lækur kemur þar ofan úr Sópandaskarði 
um gljúfur djúpt, og er liklegt að bærinn haö verið þar nálægt 
sem iækurinn kemur fram úr gljúfrinu. Nákvæmar er ekkihægt 
að gizka á það. Þó segja Hörðdælir, að Sópandi hafi staðið und- 
ir Þrúðufelli, uppi í skarðinu; en það er ólíklegra, og sjást held- 
ur engiu merki. 


11. Batiddalur. 

Svo segír Landnáma, II. 3., »Örn enn gamli nam Sanddal 
ok Mjóvadal ok svá Norðrárdal« .... Sanddalur liggur til norð- 
urs út úr Norðurárdal spölkorni fyrir innan Hvamm. Þar eru 
nú 3 bæir utarlega í dalnum; en þaðan liggur hann afarlangt til 
norðurs, og er sagt að áður hafi verið byggð inni i honum. Eru 
nefndir 2 bæir: Ormarstaðir og Ljósbleiksstaðir. Þeirra er get- 
ið í jarðabók Árna Magnússonar, og þeir eru sýndir sinn undir 
hvorum múla innan til í miðjum dalnum. Þar eru nú upphækk- 
uð þúfnabörð, sem bæirnir hafa verið og jörð er þar grænni en 
annarstaðar. Mjóidalur liggur útnorður úr Sanddal. Þar hjet 
býli Brandarkot. Þangað fór jeg ekki. — Ennfremur segja raunn- 
mæli að í Sanddal hafi verið Óttarstaðir, Þar sem Ottar bjó faðir 



17 


Hallfreðar vandræðaskálds, eftir að hann var gjör úr Vatnsdal. 
En þó svo kunni að hafa verið, er bæjarnafnið nú týnt sem ör- 
nefni. 0g það er varla nema um einn stað að ræða, þar sem 
bærinn hefði getað verið. Það er innst í botni dalsins. Þar er 
undirlendi hvað mest, og þar eru miklar þúfna-upphækkanir á 
einum stað, svipaðar þeim er nýlega voru nefndar. Þar heíir án 
efa byggð verið. Þaðan í suður heitir og »Hádegisfell«. Raun- 
ar gæti það nú verið miðað við sel frá Sauðafelli, sem þar hefir 
verið skammt frá, og sjást tóftir þess gjörla; en Sanddalur er 
eign Sauðafellskirkju. 

Arnarbœli heitir klettastalli á rana þeim, er verður milli 
Hreimstaða og Kleppstýju í Norðurárdal. Má vera að það hafi 
nafn sitt af Erni landnámsmanni. 


III. Melkorkustaðir. 

Dýrastaðir heitir næsti bær fyrir utan Hvamm í Norðurár- 
dal. Rjett við landamerkin þar á milli er í Dýrastaðalandi eyði- 
bær, sém heitir Melkorkustaðir. Þar segja munnmæli að búið 
hafi heiðin kona; hún hafi ekki viljað láta búsmala sinn ganga 
inn í hvamminn, þótti mjólkin þá bragðverri; spáði hún, að þar 
mundi síðar verða tíðkaður annar siður. í Melkorkustöðum eru 
allglöggar rústir mjög fornlegar. Þar er skálatóft (a) nálægt 9 
faðma löng, frá austri til vesturs, og nálægt 4 fðm. breið; dyr 
eru á miðjum suður hliðvegg. Svo er að sjá sem vesturhluti 
hennar hafl verið grafinn út eigi alls fyrir löngu. Til allrar 
lukku hefir veggjunum þó ekki verið spillt. Sín tóft er við hvorn 
enda skálans; en ekki virðist hafa verið innangengt í þær. Þær 
eru mjög óglöggar, einkum hin eystri. Hún er hjer um bil 4 x /s 
faðmur á lengd en hin um 4 fðm. út fyrir veggi, breiddin við- 
lika og breidd skálans; dyr sjást ógjörla. Nokkrum föðmum 
suður frá vestur endanum er önnur tóft (b), 8 faðma löng og á'/s 
fðm. breið; dyr á miðjum suðurhliðvegg. Eyrir innan dyrnar 
austanmegin er miðgafl yfir þvert með dyrum á. Hygg jeg 
þetta vera hoftóft. Viðlíka löngum spöl, eða því nær frá austur 
enda skálans, er óglögg tóft (c), sem að stærðinni til gæti verið 
af fjósi og hlöðu. Verið getur að það væri ómaksins vert, að 
grafa þessar tóftir rækilega út. Jeg átti ekki kost á mannafla 
til þess. 


3 



18 


IV. Hella. 

Svo segir í Sturlungu, 8. Þ. 16. kap; »Þeir kvámo vestan 
Rafn ok Sturla ok riðu til Ámótsvaðs, báðu þar kvama biskup 
at færu veðri; annars mundu þeir bíða á Hellu«. Þessi bær, 
Hella, þekkist nú ekki. En jarðabækur nefna »Hellukot« í Kað- 
alstaðalandi í Staíholtstungum. Þar eru nú fjárhús írá Kaðal- 
stöðum austur undir Hvítá. Sjást standa á hæð, og sjást tals- 
verðar rústir fyrir vestan þau á hæðinni og vestan í henni, en 
óglöggar eru þær og líta út fyrir að vera misgamlar og hver 
ofaná annari. Austanundir hæðinni, nær ánni, er tóft sem lík- 
ist fjósi og hlöðu. Má vera að bærinn Hella haíi einnig staðið 
þar austanundir hæðinni, þó nú sjáist þess ekki merki. Þar 
heflr blásið upp og gróið aftur. Enn þá gat hjáleiga frá Hellu, 
Hellukot, hata staðið þar sem rústirnar eru vestan við fjárhúsin 
verið lengur byggt- en heimabærinn og þvi haldist nafnið »Hellu- 
kot«. Ámótsvað, Þar sem Hvítá og Reykjadalsá mœtast (þ. e. 
koma saman), er þar litlu neðar. Það heitir nú Klettsvað, og er 
aðeins fært þegar Hvítá er lítil. 


Yiöauki. 

Sverðhóll. 

í túninu á Valbjarnarvöllum í Borgarhrepp eru þrír smá- 
hólar, eða stórar þúfur: Valbjarnarleiði, landnámsmanns, Val- 
bjargarleiði, konu hans (eða dóttur?) og Sverðhóll, þar sem sverð 
hans á að vera geymt. Ekki er mikið stórvirki að grafa upp 
hóla þessa; er og auðsjeð að grafið hefir verið í Valbjarnar- 
leiði og er sögn, að við það hafi verið hætt, af því bærinn 
sýndist í báli, Af því nú var búið að slá og hirða túnið kring- 
um Sverðhól, en óslegið kringum hina, þá komum við Jón 
bóndi okkur saman um að grafa í hann. Þar reyndist að vera 
klettur, hullinn þunnum jarðvegi. En hann var sprunginn 
sundur niður í gegn, svo djúpt sem kanna mátti með stöng, og 
var glufan 3—4 þuml, við. Sverði hefði mátt smeygja í hana; 
en ekkí var nú þess merki að finna. 



Fornleifar á Fellströnd 

skodaðar af’ 

Brynjúlfl Jónssyni 

sumarið 1895. 

-- 

Þann 1. ágiist 1895 íór jeg frá Hvamrai í Hvammssveit út 
á Fellströnd, til að skoða þar fornleifar. Sjera Kjartan Helga- 
son í Hvammi fór með mjer, og fjekk hann okkur til fylgdar 
Jónas bónda Jónsson í Skógum, sern bæði er manna kunnug- 
astur á þeim stöðum sem skoða skyldi og hneigður fyrir fornan 
fróðleik. 

Svo segir í Landnámu, 2. P. 19. kap.: »Ljótólfr hét maðr, 
honum gaf Kjallakr bustað á Ljótólfsstöðum inn frá Kaldakinn. 
Hans synir varu þeir Þörsteinn ok Björn ok Hrafsi . . . Þeir 
réðust út í Fellskóga á Ljótólfsstaði ok Vifill vin þeirra, hann 
bjó á Vífilsstóftum .... »Svo er að sjá af þessu, að Ljótólfur 
hafi fyrst búið innst á ströndinni fyrir innan Köldukinn, og hafi 
hann tekið sig upp þaðan er synir hans voru vaxnir, og flutt 
byggð sfna á Ljótólfsstaði í Fellsskógum. Kúst þess bæjar sjest 
enn, og heita þar enn Ljótólfsstaðir. — Mun það sama eyðibýlið 
sem jarðabók Á. M. nefnir »Ljótarstaði«. — En eftir Ljótólfsstaði 
fyrir innan Köldukinn eru engin merki, hvorki rústir nje örnefni. 
Ljótólfsstaðir eru í Staðarfellslandi, rjett austur við landamerkin, 
og er skammt þaðan austur að Skógum. Bærinn (sjá 4. mynd) 
hefir staðið undir lítilli brekku, góðum spotta upp frá sjó. Lág- 
ur ás er fyrir ofan brekkuna. Fagurt er þar og landið skógi 
vaxið. Austast undir brekkunni, láust fyrir neðan hana, eru 
tvær tóftir saman (b), hin eystri lengri upp að brekkunni, og 
dýpri, en nokkuð mjórri, hjer um bil 4 fðm. löng og 3 fðm. breið 

3* 



20 


en hin er nál. 3 1 /* fðm. á lengd og breidd og mun grynnri en 
hin. Mun hin eystri hafa verið fjós, en hin heystæði (eða hlaða) 
Fáum föðmum vestar og nær brekkunni, er bæjartóftin (a). Það 
er einn skáli., nálægt 13 fðm. langur og nál. 5 fðm. breiður — 
en takmörk veggjanna að utan eru þó fremur óglögg víðast. — 
Við austur enda hans er áfast við hann sjerstakt hús, það ligg- 
ur þversum eða rjettara sagt snýr fram endanum undan hallan- 
um; en skálinn snýr hliðvegg undan hallanum mót suðri. Gafl 
þessa húss nær alveg upp að brekkunni, því það er dálitið 
lengra en skálinn er breiður, eða um 6 fðm., dyrnar eru á suð- 
urenda þess við skálahornið, er svo að sjá, sem úr þeim dyrum 
hafi verið innangengt í skálann um suðaustur horn hans. Þó 
lítur svo út, sem einnig hafi verið dyr á suðurhliðvegg skálans 
nokkru vestar en um miðju hans. Þar er að minnsta kosti djúp 
lægð i hann; en grjót var þar þó undir, eins og annars í aliri tóft- 
inni. Vestur við hornið er einnig lægð, en þó svo lítil að þar 
hafa víst ekki verið dyr. Þaðan beint niður brekku hallann sjer 
hjer og hvar fyrir lautar dragi (e-e) ofan að upphækkun einni (d) 
sem er niður frá vesturenda tóftarinnar, svo sem 13—14 fðm. 
frá henni. Upphækkun þessi er óreglulega kringlótt, nál. 3^/2 
fðm í þvermál, flöt ofan , og full af grjóti. Hún er hrunin utan 
og grasi vaxin neðan til. Eftir því sem hún lítur út, er ekki 
hægt að gizka á, til hvers hún hefir verið, nema ef það hefði 
annað hvort verið vígi eða blótstalli (hörgur). 0g ef það hefði verið 
vigi, kynni þangað að hafa legið jarðhús, eða undirgangur frá 
bænum, og lautardragið verið leifar þess. Landnáma nefnir 
jarðhús Ljótólfs í Fellsskógum; en ekki er að sjá að það hafl 
staðið i sambandi við bæinn. Hún nefnir og ekkert vígi; og er 
ekki er vert að leiða frekari getur um þetta. — Fáum föðmumi 
vestur frá skálatóftinni er sjerstök tóft (c) upp við brekkuna. 
Hún hefir dyr á suðurgafli, er rúml. 4 fðm. löng og því nær 
eins breið en veggirnir eru mjög útflattir. Líklega heflr annað- 
hvort þessi tóftin, eða þá hin, sem áföst er austurenda skálans 
verið smiðja Ljótólfs, því hann var járnsmiður; Landnáma getur 
þess. Og Jónas sagðist einusinni hafa fundið sindurstykki fyrir 
neðan rústirnar. Um útgröft þessara tófta var ekki að tala: því 
bæði var það, að tíma og verkamenn vantaði, og svo var auð- 
sjeð að það hefði orðið mjög erfltt verk, hefði það átt að koma 
að notum þar eð tóftirnar eru fullar af grjóti, sem fallið hefir úr 
veggjunum og auk þess sumstaðar hrisi vaxnar 1 . 


1) Herra Þorsteinn Erlingsson frá Ehöfn reyndi nokkra síðar að 



21 


Svo segja immnmæli, að Vifilstóftir hafl verið þar, sem nú 
heitir SnartarstaðastelcJcur. Eu Snartarstaðir eru eyðihjáleiga 
frá Staðarfelli og er stekkurinn kippkorn fyrir utan Ljótólfsstaði. 
Þórunnartóftir, sem Lndn. nefnir, halda menn að verið hafl þar, 
sem nú heitir Hálsasel uppi á brúninni fyrir austan Staðarfell. 
Þó eru engar sagnir um það. Arastaðir, sem Lndn. nefnir, er 
talið vist að sje sá bær, sem nú heitir Harastaðir. — Borgargerði, 
sem Á. M. nefnir mun vera sama sem Borgugerði; það er austur 
með sjónum, við veginn, fyrir austan Staðarfell. Það er allstór 
girðing, forn, engin rúst sjest í henni nema stekkjartóft (?) frá 
siðari öldum. En efsti hluti girðingarinnar er génginn úr lagi, og 
er ekki að fortaka að þar kunni tóftir að hafa verið áður, þó 
það sjáist nú ekki. 

Barkarstaðagil heitir landamerkjagil milli Orrahóls og Galt- 
ardalstungu. Þar var bær, sem hjet Barkarstaðir, og er sagt að 
Börkur digri hafl búið þar, eftir að hann fór frá Helgafelli. Þar 
sjest rúst; en ekki er hægt að lýsa henni, því stekkur frá Orra- 
hóli heflr verið byggður ofaná hana. — Sagt er og, að Börkur 
hafl búið um hrið í ey þeirri fram undan Fellsströnd, sem heitir 
Barkarnautur. Þar kvað sjást skálatóft. En síðast á Börkur að 
hafa búið á Barkarstöðum norður frá Glerárskógum. Þar heitir 
Barkarstaðagil; en eigi þykjast menn geta vísað þar á rústir 
með vissu. 


Upp frá »efri byggð« á Fellströnd gengur dalur mikill, sem 
nú er vanalega nefndur Flekkudalur, en er þó sagt, að hann 
hejti rjettu nafni Flókadalur. Hann er upp frá Staðarfelli og 
liggur þar undir. Hann var áður byggður, en er nú í eyði, og 
er sagt að hann hafi eyðst í svartadauða. Þar eru nefnd 5 býli: 
Staðarbakki, Hólkot, Hríshlíð, Dyngja og Túngarðshólar. Stað- 
arbakki hefir staðið inni í miðjum dalnum að norðanverðu, á 
bakka ár þeirrar, er eftir dalnum rennur. Þar sjást allmiklar 
rústir, og mótar fyrir túngarði á nokkuð löngum parti. Eigi er 
hægt að gera sjer grein fyrir hinum ýmsu rústum sem þar eru 
til og frá um túnið, er sumar auðsjáanlega mjög fornar og varla 


grafa át Ljótólfsstaðatóftirnar. En það reyndist eigi vinnandi verk. Hann 
gróf þó át npphækkunina, og reyndist það ferhyrnd grjóttótt, 7 al. löng og 
6 al. breið innan veggja. Dyr sáust ekki, enda vantaði h&lfan austurvegg 
og hálfan suhurvegg, þar voru aðeins jarðföst björg en engin grjóthlebsla 
ofaná. í tóftinni voru hlóö og nokkuh af viðarösku. Engin fundust merki 
til jarðhúss. 



22 


orðið eftir af þeim annað en þúfna rimar; en aftur eru sumar 
yngri, því hjer hefir á seinni tímum verið sel frá Staðarfelli og 
er seltóftin ofaná bæjartóftinni, en kvíjatóftir til og frá. Á einum 
stað sjer fyrir hálfhringmyndaðri girðingu, sem hverfur í þúfna- 
rima. Má vera að það hafi verið kirkjugarður og sje önnur hlið 
hans og kirkjutóftin orðin að þúfum. En alsagt er, að Staðar- 
bakki hafi verið kirkjustaður dalbúa. Ofan hjá bænum rennur 
gil, er Færigil heitir, það færir sig til að neðanverðu, og hefir 
brotið af túninu og tóftunum, svo eigi er hægt að segja hve mik- 
ið vantar. Það hefir og borið skriðu yfir brunn, er gamlir menn 
muna eftir að þar var, hafði hann verið mjög vel hlaðinn innan 
og gott vatn í honum. 

Hólkot var litlu utar með hlíðinni sama megin og hafðiver- 
ið hjáleiga frá Staðarbakka. Þar býr nú húsmaður og er þar 
hýsing nokkur, svo eigi er um rústir að ræða. 

Hríshlíð er nokkuð löngu innar i dalrium einnig að norðan 
verðu. Er þar há hlið, sem enn heitir Hríshlið og er það ör- 
nefni takmarkað af tveimur gljúfragiljum, heitir hið ytra Álfagil, 
en hið innra Jötnagil; eru þau bæði ákafiega hrikaleg, einkum 
þó Álfagil, sem er eitthvert svipmesta hamragil sem jeg hefi 
sjeð. í því er fors, hár og fagur, Sagt er, að í Hríshlíð hafi 
verið tveir bæir, Rústir sjást ekki; en einkennileg þúfnabörð eru 
þar á tveim stöðum og lækjasitrur nærri. Má vera að það sjeú 
eftirleifar rústanna. 

Dyngja er sýnd á svo nefndum Hólmi. Það er undirlendi 
sunnanmegin árinnar. Þar sjest gjörla upþhækkuð rúst; en að 
stærðinni til vantar mikið á að það geti verið heil bæjarrúst. 
Þar er líka orsök til: áin hefir fyrir nokkru runnið þar fast að 
brotið bakkann og tekið burt meira eða minna af rústinni. Svo 
hefir hún lagst frá aftur, og er þar nú mýrardrag sem farvegur 
hennar hefur verið. „ Það stykkið sem seinast hefir brotnað af 
rustinni, liggur niðursokkið til hálfs í mýrardraginu, en stendur 
til hálfs upp úr því, eins og aflöng þúfa. — Dyngja er litlu utar 
en á móts við Staðarbakka, og hefir þar verið skammt í milli. — 
Á Hólminum, og þaðan úteftir dalnum, hafa verið engjar góðar á 
undirlendinu. Góðir hagar eru 1 hlíðunum. 

Túngarðshólar kváðu hafa verið hjáleiga frá Túngarði, sem 
enn er býggður bær og stendur við dalsmynnið að sunnanverðu. 
Rústir hjáleigunnar sjást ekki. En á þeim stað, semlíkast mætti 
þykja að hún hefði staðið er nú stekkur fráTúngarði. Það er og 
því tii stuðnings, að stekkurinn er nokkuð langt frá bænum iuní 



23 


dalnum; en nær bænum heitir »Forni stekkur«. Hann má hafa 
verið notaður meðan kotið var byggt. 


Það vil jeg taka fram, að jeg hefi fylgt þeirri aðalreglu í 
rannsóknum mínum fyrir fornleifa fjelagið, að mæla tóftir útfyr- 
ir veggi. J?ar sem jeg hefi viðhaft innanmál er þess getið í skýrsl- 
unni, 

Einnig vil jeg geta þess, að þar sem orðin: fram, fremra, 
fremst o. s. frv. koma fyrir hjá mjer, t. a. m. ilandslags- eðaaf- 
stöðulýsingum, þá hafa þau sunnlenztca merMngu : þ. e. fram til 
sjávar eða eins og vatnið rennur, en eigi upp til fjalla. 

Br. J. 



Um „Goðatættur“ í Freysnesi 

í Múlaþingi. 

-- 

Hjer um bil á miðju Fljótsdalshjeraði ganga 2 smánes, svo 
að segja hvort á móti öðru, út í Lagarfljót. Heitir hið syðra 
Þórsnes, en hið nyrðra Freysnes, það er gagnvart Egilsstöðum; 
er þvi ekki alllangt þaðan út að Einhleypingi, sem er hið efsta 
vað á Fljótinu. 

í safni til sögu íslands II bls. 460 getur próf. Sigurður 
Gunnarsson á Hallormsstað í örnefnaskrá sinni þeirrar munn- 
mælasögu, að goðunum úr goðahúsinu á Bessastöðum hafi, er 
kristni var lögtekin hjer á landi, verið kastað í Lagarfijót, og 
þeir Þór og Freyr rekið upp á nesjum þeim er síðan sjeu við 
þá kend. 

Að Þorvarði lækni Kerúlf hafi þessi saga verið kunn, má 
sjá á árbókinni 1882 bls 38. 

í nýjum fjelagsritum 13. ári bls. 150 getur Gfísli Brynjólfsson 
þess í ritgjörð sinui um goðorð að hann hafi heyrt að í Þórsnesi 
sunnanvert við Lagarfljót væru allmiklar búðatóptir. 

Sumarið 1890 kom fornfræðingur Sigurður Vigfússon í Þórs- 
nes, en ekki getur hann þess að neinu íÁrbókinni 1893 í frásögu 
sinni um ferð sína. 

Þá er jeg kom hingað á Austurland var mjer sagt að rúst- 
ir væru í Þórsnesi, en Sigurður mundi ekki hafa sinnt þeim, þar 
eð Þórsnes væri hvergi nefnt í sögum. Það höfðu nú á seinni 
árum verið haldnir mannfundir í Þórsnesi nokkrum sinnum, var 
þá slegið þar upp stóru tjaldi, er báðar Múlasýslur áttu í fje- 
lagi og kallað var »sýslutjald«. Nú er það orðið ónýtt og er 
það skaði því illt er um fúndarhús, en tjaldið einkar hentugt, var 



25 


það flutt á milli og notað til veizluhalda og funda um allt hjer- 
aðið. Það var auðheyrt á frásögn manna að Þórsnes þótti hafa 
einhverja fornhelgi á sjer, en Freysnes var aldrei nefnt. Jeg 
heyrði einnig munnmælasögu þá ; er próf. Sigurður Gunnarsson 
getur um, en nokkuð breytta, því mjer var sagt að Helgi Drop- 
laugarson hefði kastað Þór og Frey í ána, er hann óð um í 
goðahúsi Spak-Bessa fóstra síns, og fylgdi með að þetta stæði í 
Fljótsdælu hinni meiri. Síðan hefði þá rekið upp á nesjunum og 
þá hefðu þeim verið reist hof, hvorum á sínum stað. 1 

Mjer kom því til hugar að rannsaka þetta nákvæmar og 
skal leyfa mjer að skýra í fám orðum frá rannsókninni. 

Hjer um bii í miðju Þórsnesi er klettur lágur og lítill og 
hallar. nesinu frá honum á allar hliðar. Austanvert við klettinn 
eru stórþýíðir móár, sem halla ofan að Fljótinu, má víst ó- 
hætt fullyrða, að þar aldrei hafi tóptir verið nje neinar girðing- 
ar. Vestanvert við klettiim er smáþýfðara og hallar þar ofan í 
lækjarlænu, erkeraur úr mýrarsundi þar fyrir ofan. Hjer sjest 
greinileg girðing c. 2 teigsstærðir. Austurhlið girðingarinnar er 
tvöföld og stórt bil á milli, og er innri garðurinn nýlegri, er 
auðsjéð að girðingin hefur verið hlaðin upp nokkrum sinnum og 
smáminnkuð, því víða eru horn tekin af til að stytta garðinn 
og spara sjer vinnu. í miðri þessari girðingu eru gamlar tóptir 
sem líka má sjá á að hafa verið hlaðnar upp hvað eptir annað, 
því farinn er að myndast hóll; í þessari tópt er dálítill stekkur 
og væri líklegast að ímynda sjer, að þessi rúst væri gömul stekkja- 
brot og girðingin nátthagag'irðing. 

í Freysnesi háttar svo til að utanvert við sjálfan tangann, 
er gengur fram í fljótið, myndast vogur og upp frá honum brekka 
upp á neshrygginn, sem er þar nokkuð hár. Utanvert við vog- 
inn er hátt fell, eitt af þessum einkenniiegu fellum norðan Fljóts, 
er sveitin dregur nafn sitt af »FeIlin«. Þetta fell er vanaleg- 
ast kailað »Ekkjufellsklettur« því að norðan eða utanverðu eru 
í því standklettar, en að sunnan eða framanverðu er það atlíð- 
andi og gengur neshryggurinn í sveig kringum voginn smá- 
hækkandi upp í fellið. Á þessum sem og öðrum hryggjum sem 
ganga úr fellinu eru viða sljettar isnúnar klappir og sí;andasem 
ávalar bungur berar upp úr jarðveginum. Á einni slíkri klapp- 
arbungu á neshryggnum beint upp af vognum er stór tópt (eða 
tóptir) 1 vel greiniieg, því á köflum standa undirstöðusteinarnir 
alveg óhaggaðir (sjá VII. mynd). Að utanmáli er tópt þessi 96 fet 


1) Þessa tópt þekkti bóndinn í Ekkjufelli og kallaói »Gobatættur«. 



26 


á lengd og 23 fet á breidd, og er norðurendinn- hringmyndaður. 
Tóptinni er skipt í tvennt með þvervegg og hafa engar dyr ver- 
ið á honum. Afhús þetta er nyrzta húsið í tóptinni og er frá 
þverveggnum á ytri brún á hinum hringmyndaða norðurgafli 39 
fet á lengd. Dyr eru á austurhliðinni með þverveggnum, en inni 
í húsinu eru þúfur sem liggja þannig að ein hryngmynduð er 
inni í sveignum, en 3 aflangar sín með hverjum vegg. Hinn 
hlutinn eða aðaltóptin er 57 fet á lengd á ytri brún á báðum 
göflum og skiptist í tvennt með þvervegg og eru dyr á honum 
miðjum. Skiptir hann tóptinni þannig, að fremsta húsið er þrem 
fetum lengra en hið innra. Aðaldyrnar eru á austurhliðinni með 
syðra gafli. Þar sem undirstöðusteinarnir sjást greinilegast mátti 
nákvæmlega mæla innanmál tóptarinnar og mældist hún 15 fet 
á breidd. 

Hjer um bil 20 faðma frá suðurhorni tóptar þessarar liggja 
tóptir minni og veggja þynnri, en þó fullglöggvar flestar (sjá VI. 
og VIII.—XI. mynd). Fyrst eru 4 tóptir samfastar og er stærð 
þeirra þessi að utanmáli: 

1. lengd 30 fet, breidd 20 fet 

2 . — 20 — — 20 — 

3. — 30 — — 18 — 

4. — 30 — — 18 — 

Á 1 og 2 og 3 eru dyr á austurhlið og á veggnum milli 2 og 3 
virðist votta fyrir dyrum. Á 4 eru dyr á norðurhlið. 

Þá koma tvær tóptir hver fram af annari þannig: 

5. lengd 18 fet, breidd 18 fet 

6 . — 20 — — 20 — 

Þá kemur stór rúst er virðist hafa verið skipt í tvennt og- jeg 
því tel 7. og 8. en má vel vera að hafi verið skipt 1 þrennt eða 
jafnvel fernt. Mál á rústinni virðist vera: lengd 48 fet, breidd 36 
fet. 9. er brot við suðurenda rústar þessarar c. 18 fet á breidd. 

Allar þessar tóptir liggja í sömu stefnu út og fram eftir 
hjeraðinu. 

10. og 11. eru ógreinileg tóptabrot svo stærð þeirra verður 
ekki mæld. Þau eru samföst og liggja frá suðri til norðurs. 
Allar þessar 11 tóptir liggja lægra og ber því minna á þeim, 
svo jafnvel nákunnugir menn vissu ekkert um þær. Hverskyns 
tóptir þetta sjeu flnnst mjer liggja í augum uppi. Hvað þeim 11 
eða máske 13 smærri tóptum viðvlkur þá er það auðsætt af 
stærð þeirra, lögun og legu að það eru fornar þingbúðatóptir, 
þó þess sje mjer vitanlega hvergi getið að hjer hafi verið þing. 
Að stóra tóptin sje hoftópt gæti ef til vill verið meira vafamál, 



27 


en þar er aptur á móti til stuðnings munnmælin, örnefnin og 
búðatóptirnar, og svo hvað mest tóptin sjálf, tvískipt aðaltópt og 
afhús áfast við með hringmynduðum gafli. 

Veggirnir í afhúsinu eru þykkastir og þar er moldarlagið 
einna þykkast ofan á klöppinni, en í aðaltóptinni er það ör- 
þunnt. 1 Mætti jeg nokkurs til geta þætti mjer líklegast, að af- 
húsið hafl verið reglulegt hús með torfþaki og þar hafl goðin 
staðið á stöllum sem þúfurnar eru leifar af, en yfir framhofið 
hafl verið tjaldað í hvert sinn, er það var notað, eins og yflr 
búðirnar. 

Að nöfnin Þórsnes og Freysnes sjeu framan úr heiðni er 
víst áreiðanlegt, og sje trúnaður lagður á munnmælin, að þau 
sjeu dregin af goðunum í goðahúsi Spak-Bessa, þá er auðsætt að 
hofið í Freysnesi hefur verið reist fáum árum áður en kristni 
var lögtekin, og er þá síður undarlegt þó þess sje ekki getið í 
sögum. Hitt virðist undarlegra að þingsins skuli hvergi getið. 
í Fljótsdælu hinni minni er nefnt »Lambaness« þing og kveðst 
próf. Sig. Gunnarsson í Örnefnaskrá sinni ekki vita hvar það 
geti verið, en getur þess til að það sje sama og Þinghöfða eða 
Krakalækjarþing. Þetta verður mjög ólíklegt, ef hjer er nánar 
að gætt, því meðan á þinginu stóð voru þeir Grímur og fóst- 
bræður hans að jarðhúsgreptrinum við Oddmarslæk. fyrir austan 
Fljót, sem er lítið eitt ofar en þingstaðurinn fyrir vestan Fljótið. 
Mjer kemur því til hugar hvort vera kynni að Freysnes hefði 
heitið Lambanes áður Freyr nam þar land og hofið var reist, 
og hjer væri Lambanesþing fundið. Skal jeg svo engum fleiri 
getum leiða um þetta að sinni. 

Áður en jeg skilst við þetta mál, vil jeg lítið eitt lýsa Fre ys 
nesinu og útsýninu þaðan, er jeg hygg vera eitt hið fegursta og 
tignarlegasta hjer á landi. Freysnesið er fremur grösugt enda 
liggur það mót suðri og hallar ofan að Fljótinu. Allt út undir 
nesin heldur Fljótið hjer um bil fullri breidd, en þar fyrir utan 
mjókkar það um fullan helming; sje staðið á Goðatóptum lítur 
því svo út sem maður sje við miðjan Fljótsbotninn og það endi 
hjer, enda skyggir fellið á allt fyrir utan. Fjöllin liggja um x /« 
— A /f mílu hvoru megin frá Fljótinu í sömu stefnu, en niður við 


1) 28. júní 1896 athugaði jeg á ny goðatætturnar í Freysnesi og 

mældi þykkt jarðlaganna í hofinu og afhýsinu. í hofinu er jarðlagið tæp 
skóflustunga úr botni tóptarinnar mest leir, en í afhúsinu er það hálf þriðja 
stunga og þar af 2 stungur gróðrarmold. Enga hleðslu gat jeg fundið í 
þúfunum enda varla við því að búast því hjer er lítið um lausagrjót og í 
rústum þessum sá jeg hvergi grjót nema í undirstoðunni í hofveggjunnm. 



28 


Fljótið eru svartir klettar, gróðurlitlar hlíðar og skriður í fellun- 
um norðan Fljóts, en hinir svonefndu Vellir sunnan Fljóts hafa 
aldrei sljettir verið, heldur eintómir ásar og mýrasund á milli, 
gróðurlitlir að sjá. Þetta er hið næsta; hjer hefur í fornöld ver- 
ið hið yndislegasta landslag er allt var víði vafið milli Fljóts og 
fjalls. Beint fram undan Lagarfljót endilangt og blasa báðir dal- 
irnir Fljótsdalur og Skriðdalur opnir við, gengur Fljótið inn í 
opið á nyrðri dalnum og hylur sýn allt undirlendi og c */4 af 
hlíðinni. I opi syðri dalsins liggur sljett nes, Vallanes. 02 : renn- 
ur Grimsá i sveig eptir því og út í Fljótið. I míðjum hvorum 
dal rísa upp háir múlar snarbrakkir og virðist Lagarfljót liggja 
fast að rótum norðurmúlans, en svo er þó ekki; kljúfa þessir 
múlar hvorn dalinn um sig í tvo smærri dali. En fram á milli 
l’ljótsdals og Skriðdals er hár háls er smálækkar eptir því sem 
utar dregur og sendir lágan arm alia leið út að Vallanesi. Er í 
öllu þessu hin mesta tilbreyting en þó töluverð »symmetri«, en 
það sem mest eykur fegurðina eru jöklarnir. Yfir nyrðri múlan- 
um stendur há hvit keila með svörtum röndum »Snæfellið« en 
yfir hinn syðri gægist lágur hvítur skalli, það er »Þrándar- 
jökull« 

16 /n 95. Jón Jónsson 

læknir. 



Um 

nokkur vafasöm atriði í íslendinga- 

sögum. 


Það er kunnugt, að »kritik« vorra tima heíir meðal annars 
ráðist' á ýms atriði í sögum vorum, og gjört þau að meira eða 
minna leyti vafasöm. Sumstaðar gengur hún svo langt, að húu 
dæmir þetta eða hitt söguatriðið tóman tilbúning, ef ekki alla 

söguna, sem um er að ræða. Þetta er leiðinlegt. En bót erþað 

í máli, að »kritikin« er ekki óskeikul; það má opt flnna misfellur 
á dómum og ályktunum hennar. Óneitanlega heflr hún ástæður 
að byggja á; en af sömu ástæðum má opt draga allt aðrar á- 
lyktanir með engu minni rjetti. Þetta vil jeg léitast við að sýna 
með því, að benda á nokkur dæmi. 

Ástæðunum, sem »kritikin« byggir á, mun megá skifta í 5 
flokka: 

1. að söguatriðið líkist einhverju öðru, 

2. að það segir frá ólíklegum atburðum, 

3. að Það rekur sig á í staðlegu tilliti, 

4. að því ber ekki saman við tímatal, 

5. að því ber ekki saman við aðrar sögur. 

Fyrsti floJeJcurinn er fáskipaður. Það mun ekki vera nema 
eitt dæmi til þess, að íslenzkt söguatriði líkist útlendu ævintýri. 
Það er frásögn Víga-Glúmssögu um víg Kálfs frá Stokkablöðum. 
En engum kunnugum manni mun blandast hugur um, að þaðsje 
hrein og bein tilviljun, að þetta atriði líkist dálítið útlendu ævin- 
týri. Og hví skyldi slikt eigi geta viljað til? Það er næsta 
hæpið, að draga ályktun af slíku gegn sögu, sem að öðru leyti 



80 


heflr öll áreiðanleiks einkenni: ber vel heira hvað staði og 
tímatal snertir, svo og við aðrar sögur i öllu verulegu, og sem 
einmitt í þessu atriði kemur svo mætavel saman við skapferli 
Glúms, eins og það lýsir sjer annarstaðar. Yfir höfuð er ekki að 
sjá, að hinir fornu söguritarar vorir hafl haft neina tilhneigingu 
til þess að tileinka íslendingum útlendar sagnir. Raunar ér auð- 
sjeð, að atriði úr Ódysseifskviðu hefir komizt inn í Hrólfssögu 
Gautrekssonar. En þar stendur öðru vísi á: Sú saga er útlend, 
þó hún hafl borizt til íslands og verið skrásett þar; mun hún hafa 
fengið þessa viðbót í útlöndum, en ekki hjer. En það er »móð- 
ins« nú á dögum, að ímynda sjer, að líkar sögur sjeu raunar ein 
saga í fieiri myndum; — það getur stundum verið rjett og stund- 
um ekki. 

Þessu skyld er sú tilhneiging, sem stundum kemur fram 
hjá mönnum þegar talað er um tvo staðil sama hjeraði, sem eiga 
lik n'öfn : þá halda menn, ef þeir eru ókunnugir, að allt sje sami 
staðurinn, en nafn hans hafl breyzt. Og sjeu nú þessi lífcu ör- 
nefni týnd, annað eða bæði, þá liggur beint við, að úr þeim verði 
gjörteitt örnefni fyrir fullt og allt'. Sem dæmi upp á þetta má 
nefna örnefnin Holtavað o gHoltsvaði Njálu, Þau hafa sumir, afó- 
kunnugleik, gjört að einu örnefni. Að visu kemur það mál eigi 
beinlínis við »kritik« vorra tíma, þvi sum af elztu handritum sög- 
unnar rugla örnefnum þessum saman. En það þarf leiðrjetting- 
ar eins fyrir því, og vil jeg fara um það nokkrum orðum á þess- 
um stað. Enda hygg jeg, að svo megi lita á, að »kritik« afskrif- 
ara hafi valdið ruglinginum. Svo stendur nfl. á, að frumrit 
Njálu er týnt, og ef til vill ýmsar elztu afskriftir líka. En af 
þeira, sem til eru, hafa sumar Holtavað í 116. og 117. kap., en 
Holtsvað í 131. kap., en aptur hafa aðrar, — óneitanlega gamlar 
og góðar, — »Holtsvað« á öllum stöðunum. Hvorar afskriftirnar 
munu nú hafa fylgt frumritinu ? Jeg hygg vafalaust þær, sem 
hafa örnefnin tvö: þvi þar með samrýmist sagan við landslagið, 
og er óskiljanlegt, að mislestur eða misritun hefði getað valdið 
því. Hitt er skiljanlegt, að ókunnugir afskrifarar hafi tekið tvö 
lik örnefni í sama hjeraði fyrir eitt örnefni og í þeirri trú vikið 
viljandi frá frumritinu til þess, að leiðrjetta ritvillu í því, — er 
þeir hafa álitið svo. (Það er þetta. sem jeg kalla »kritik« af- 
skrifára.) Hefðu þeir haft staðlegan kunnugleik, þá hefðu þeir 
ekki gjört þetta, því þá hefðu þeir sjeð, að með því gjörðu þeir 
söguna óskiljanlega. Líklega hafa þeir, sem bjuggu »Kaupmanna- 
hafnar-Njálu« undir prentun, fengið bendingu um þetta frá ein- 
hverjum kunnugum, því hún er prentuð eptir hinum rjettari af- 



31 


skríftum. Hinar síðari eru þar á raót prentaðar eptir hinum. 
Þeir, sem bjuggu þær undir prentun. hafa álitið þau handritin 
bezt, — og án efa byggt það á »kritik«, sem sízt skal neita um 
sitt gildi. En þrátt fyrir það er jeg sannfærður um, að í þessu 
hefðu "þeir ekki fylgt þeim, ef þeir hefði verið kunnugirþar, sem 
hin umræddu söguatriði gerðust. 

Þó bæði þessi örnefni, Holtavað og Holtsvað, sjeu týud, mun 
mega finna þau bæði eptir bendingum sögunnar og öðrum likum. 

Holtavað mun hafa verið á Þjórsá fyrir austan Arnesið, með- 
an áin rann þar öll. Þar er farvegur bennar mjög breiður og 
grunnur og báðum megin liggur þar að forn vcgur. Þann veg 
hafa þingmenn farið, er þeir fóru um Laxárbakka, það lá beint 
við. Þar hefir verið vel fallinn áfangastaður austan árinnar: hag- 
lendi gott, bæði mýri og valllendi. Þar hefir verið þingstaður 
til forna: heitir þar Þingholt, og sjást búðatóftir og dómhringur, 
sem Sigurður Yigfússon hefir lýst (Árb. forul.fjel. 1888—92 bls, 
60) 1 . Nafn sitt hefir vaðið haft af því, að það lá svo nærri Þjórs- 
árholtum (nú Holtasveit) 'og Flagveltuholti (»Flagbjarnarholti«), 
auk þess sem Þingholt og fleiri smáholt eru rjett hjá þvi. Það 
er varla vafamál, að á þessum stað, á þingstaðnum, hefir það 
verið sem Flosi dvaldi, er hann »beið Sigfússona og annara sinna 
manna«. Þar á mót er það öldungis óhugsandi, að menn hafl á 
þessum stað mælt sjer mót, til að skiftast í leitir eptir brennu- 
mönnum. Það er sú fjarstæða sem engu tali tekur, að ætla, að 
Kári hafi beðið Mörð að safna liði um Rangárvöllu til leitanna, 
en fara þó fyrst með það vestur að Þjórsá l Og þó um Nauta- 
vað væri að ræða, þá er það öldungis sama fjarstæðan. því 
Nautavað er á Þjórsá eins og Holtavað hefir verið, að eins spöl- 
korni ofar, sem í þvi tilliti gerir ekkert til. Það er óhugsandi að 
Holtsvað hafi verið á Þjórsá. Ekki mun Holtavað heldur hafa ver- 
ið sama sem Nautavað; Það liggur eigi eins beint við þingmönn- 
um og hið forna (þó þetta út af fyrir sig gjöri litið til). Þar er 
harðlent og snögglent við vaðið og þvi óhagkvæmur áfangastað- 
ur langferðahestum; mun Flosi eigi hafa beðið þar. Og eigi er 
hægt að sjá við hvaða »holt« það hefði átt að vera kennt: Bæði 
»Þjórsárholts-holt« og Flagveltuholt eru oflangt frá því til þess: 
önnur örnefni eru í milli. Er og sennilegast, að það vað hafi 
heitið Nautavað síðan það fannst. Á það benda og munnmælin: 


1) Áður hafði jeg, f grein minni »um þriðjungamót«, bent á þingstað- 
inn og vaðið. Ólafur sál. Gíslason í Flagveltu hafði vakið eptirtekt mína á 
því. 



32 


að það hafi fundist þá, er naut Páls biskups hafi strokið frá 
Skálholti að Skarði, og farið þar yfir. 

Holtsvað mun hafa verið á Fislcá í dalnum milli Þríhyrnings 
og Vatnsfells (sem nú heitir Vatndalsfjall), og mun það hafa, ver- 
ið kennt við bæinn Holt, þar sem Hróðný bjó. Mun sábærhafa 
staðið suðvestan undir Reynifellsöldu; þar sjer til rústa 1 ef vel er 
að gáð. En þó Holt stæði fyrir norðan ána, mun það hafa átt 
land fyrir sunnan hana, bæði dalinn og Vatnsfell, en fjenaður 
þaðan gengið suður um Sijettafell eða lengra. Því var eðlilegt 
að smalamaður frá Holti finndi lík Höskuldar Njálssonar í Hösk- 
uldarlág. (Hún er milli Sljettafells og Sámsstaða). Þá mun dal- 
urinn hafa heitið Vaðsdalur og verið kenndur við vaðið (Holts* 
vað). Mun það vera upprunamynd bæjarnafnsins: »Vatnsdalur». 
Sá bær hefir að öllum líkindum eigi verið byggður fyr en Holt 
var komið í eyði. Er eigi hægt að sjá, hvar fyrir hann geti 
heitið »Vatnsdalur«. Vatnið á fjallinu er of langt frá honum til 
þess og sjest eigi einu sinni að heiman. Enda lá nær, ef kenna 
skyldi bæinn við vatnið, að nefna hann Vatnsfell, eftir fjallinu. 
Aftur liggur hitt beint við, að bærinn fengi sama nafn, sem dal- 
urinn hatði áður, nfl. Vaðsdalur ; hefir svo orðið úr því »Vatns- 
dalur« af óglöggum framburði. Sumir telja raunar ólíklegt, að 
vað hafl verið kallað á jafn lítilli á og Fiská er; en víða veit 
jeg kallað vað á minni sprænu. En frœgt ornefni hefði Holtsvað 
samt ekki orðið, ef menn hefðu ekki komið þar saman í þeim 
sögulegu erindura, að skifta sjer i leitir að elta brennumenn. Til 
þess vár enginn staður hentugri, hvort sem fara skyldi nyrðri eða 
sýðri Fjallabaksveg, austur á Goðaland eða austur fyrir Selja- 
landsmúla. Hjer var næstum eins og miðpunktur fyrir þá 
vegi. 

Eti hafl nú Holtsvað verið hjer, — sem varla er vafamál,— 
þá er ástæða til að spyrja: Var það ekki þar, sem Flosi beið 
Sigfússona og annara sinna manna? En sagan sýnir, að svo 
hefir ekki verið. Þaðan er örskammt að Keldum og leiðin ligg - 
ur þar um , svo Flosi hefði fundið Ingjald heima, og eigiþurft að 
senda honum orð } ef hann hefði farið þessa leið. En hann heflr 


1) Rústum þessum veitti jeg eftirtekt (ef til vill fyrstur manna nú á 
tímum) er jeg var þar á ferö 1878. Datt mjer strax Holt í hug, því það 
getur komið vel heim, bæði við Njálu og landslag, að það hafi þar verið. 
A þetta benti jeg Magnúsi hreppstjóra Arnasyni í Vatnsdal og sjera Skúla 
Gíslasyni á Breiðabólsstað. Fjellust þeir báðir á ætlun mína, og einnig 
Sigurður Vigfússon, er hann skoðaði, rúst þessa, að tilvísun þeirra sr. Skúla 
og Magnúsar, 1883 (sbr. Árbók fornl.fjel 1888—92 bls. 47). 



33 


farið þjóðleið, um Hvolhrepp, og því þurft að «senda orð In- 
gjaldi« að koma í veg fyrir sig til viðtals. Ingjaldur hefir eigi 
náð honum fyr en út við Holtavað; og með því hann hefir eigi 
búið sig til þingfarar áður en hann fór, varð hann að ríða »heim 
fyrst, og þaðan til þings«. Það er svo langt, að þess var get- 
andi í sögunni. 

Þannig virðist mier, að allar líkur sjeu með því, en engar 
móti því, að Holtavað og Holtsvað sje sitt á hvorum stað. Og 
það gefur jafnframt þá bendingu, að varúðarvert muni að álykta 
svo, að tvennt líkt, sem fyrir kemur í sögum, hljóti að vera eitt 
og hið sama. 

Undir annan ftokkinn heyra bæði sagnir um viðureign manna 
og huldra vætta og sagnir um ótrúleg þrekvirki, Um hvort- 
tveggja lætur «krítíkin« sjer nægja að segja, að þjóðtrúin hafi 
smeygt slíku inn í sögurnar, meðan þær gengu í munnmælum, 
en eignar það ekki vísvítandi tiibúningi, sem líka væri mesta 
fjarstæða. Hjer má því samsinna henni, þó með því að benda 
um leið á það, að óþarfi er að taka mjög mikið af um hið ótrú- 
lega: mun ekki mega neita því, að sumt er enn ekki unnt að 
skýra, sem þó hefir átt sjer stað. Og hvað þrekvirkin sjer í lagi 
snertir, þá er bágt að segja, hve langt menn geta komizt með 
æfingu. Grettir mun t. a. m. hafa æff sig á steintökum; — en útí 
það skal samt ekki fara. Það er ekki meira að höggva mann 
sundur í miðju, sem sagt er t. d um Kára, heldur en að höggva 
höfuð af 5 mönnum í einu, sem Pjetur mikli og Menzikof fursti 
ljeku við Strelitza-fangana. 0g óþarfi er að rengja það, að Þjóst- 
ólfur hafi farið einn á skipi útí Bjarneyjar: gamlir menn áFells- 
strönd muna eítir manni, sem ljek sama dirfskubragðið, og þósá 
munurinn, að Þjóstólfur var í vígahug, en hinn ekki. Getgát- 
unnar, að Bjaitieyjar sje = Lambey, þarf því ekki við; enda telja 
kunnugir hana fjarri iíkingum, eftir því sem á stóð um ferð 
Þorvalds. Mun það víða nokkur vandi, að ákveða með vissu, 
hverju þjóðtrúin hefir smeygt inn í sögurnar. En þó þær beri 
merki hennar, sannar það ekki annað en að söguritararnir rit- 
uðu eins og þeim var sagt frá. 

Þriðji ftokkurinn , þar sem sögur reka sig á í staðlegu tiiliti, 
sýnir ekki annað en það, að sá, er söguna ritaði, hafði sjálfur 
eigi komið á þá staði, sem um er að ræða, en farið eftír annara 
lýsingum og þeirri staðlegu hugmynd, sem hann fjekk af þeim. 
En alkunnugt er, að ómögulegt er að fá alveg rjetta hugmynd 
um stað eða svæði af eintómri lýsingu annara. Vanalega hugs- 
ar maður sjer þá svæðið miklu minna og staði og afstöðu öðru- 



34 


vísi en i raun og veru er. Mönnum hefir t. a. m. orðið hjal- 
drjúgt um ferð Flosa til brennunnar , eins og Njála segir frá 
henni. En allt sem þar við er athugavert, er auðsjáanlega sprott- 
ið af því, að söguritarinn heíir eigi sjálfur sjeð svæðið, sem Flosi 
fór um, en gert sjer hugmynd um það eítir lýsingu, ef til vill 
ógreinilegri. Fisldvötn t. a. m., sem hann getur um, munu ann- 
aðhvort vera vötnin á Landmanna-afrjetti, eða Veiðivötn fyrir 
norðan Tungnaá. Hann hefir heyrt þeirra getið norður á fjöll- 
um; en af ókunnugleik hugsar hann sjer svæðið mikíu minna en 
það er, og heldur, að vötnin sjeu svo nærri leið Flosa, að eigi 
megi sleppa að geta þeirra. Þó grunar hann, að þau muni lengra 
burt en svo, að Flosi hafi komið alveg að þeim; því þykir hon- 
um vissara að bæta við: »ok riðu nokkuru fyrir vestan vötnin«. 
Á þessu sjest, hve samvizkusamur hann er. Hitt hefir hann sízt 
grunað, að vötnin gæti legið svo langt fyrir norðan leið Flosa, 
sem raunar er, um hvor vötnin sem ræða er. Sama er að segja 
um Goðaland: Hann hefir heyrt, að það væri á leiðinni þá, er 
farið væri um Þórsmörk upp á Fjallabaksveg, og hann hefir vit- 
að, að það var leiðin, sem Sigfússynir fóru; svo gengur hann’ út 
frá því sem sjálfsögðu, að Flosi hafi hlotið að fara sömu leið að 
öllu leyti. Hitt er honum dulið, sem kunnugir vita, að þegar 
komið er austan Fjallbaksveg (hinn syðra) og ferðinni heitið á 
Þríhyrningsháls, þá liggur beint við að fara fyrir norðan Tinda- 
fjöll (sem nú er vegurinn). En til þess að ekki yrði við ferðina 
vart, þurfti ekki annað en víkja af veginum fyrir ofan Lamba- 
dal, norðvestan Tindafjalla, og fara eptir hálendinu fyrír ofan 
byggðina, þar til komið var á Þríbyrningsháls. Kunnugir geta 
varla annað ætlað, en að Flosi hafi þá leið farið. Þá er líka 
auðskilið, hvað honum gekk til að velja Þríhyrningsháls fyrir 
samkomustað; en ef hann hefði farið öfan í Goðaland, þá er það 
mjög úr leið og meiri tímatöf en svo, að skiljanlegt sje. En þótt 
»krítikin« geti slegið því föstu, að Flosi hafl ekki farið nálægt 
Fiskivötnum cg ekki um Goðaland, er hann fór til brennunnar, 
þá hefir slíkt engin áhrif á áreiðanleik sögunnar, því síður sem 
hitt er ekki að efa, að einn flokkur þeirra, sem leituðu eftir 
brennumönnum, hefir farið Goðalandsleiðina upp á Fjallbaksveg 
hinn syðra, og annar til Fiskivatna, því hugsanlegt gat þótt, að 
brennumenn hefði leitað þar hælis í bráðina. Víðar bregður því 
fyrir í Njálu, að söguritarinn virðist vera ókunnugur. Það er t. 
a. m. ekki annað að sjá, en að hann ætli, að Gunnar hafl átt 
leið upp með Rangá, er hann fór heim neðan úr eyjum (Móeið- 
arhvolseyjum). Að minnsta kosti er ekki getið um neitt sjer- 



35 


stakt tilefni til þess, að hann fór þá leið, er hann vo Þorgeir, 
eða að Mörður vissi, að Gunnar mundi þá leið fara. Til þess 
heflr þó eitthvert sjerstakt tilefni verið; t. a. m. að Gunnar hafi 
verið vanur að fara þá leið frá Móeiðarhvoli, sem þó er ólíklegt 
vegna vegalengdar, og að minnsta kosti eigi annara vanavegur, 
þá farið er milli Móeiðarhvols og Hlíðarenda. En hvað sem það 
var, þá hefði söguritarinn eigi látið þess ógetið, ef hann hefði 
verið kunnugur og vitað, að lesendur mundu annars eigi skilja, 
hvernig á þessu hefir staðið. Sú skýring hefði átt að standa á 
eftir orðunum (1 71. k.): »ok kom þat ásamt, at þeir skyldi fara 
ofan til Rangár ok sitja þar fyrir honum«. Þá hefði þurft að 
bæta við: »Þeir vissu, at Gunnar mundi þá leið fara, því at o. 
s. frv.«. Hugsanlegt er að vísu, að sú skýring hafi af vangá 

fallið úr hjá afskrifara; en þá hlyti öll ISrjálu-handrit, sem til eru, 
að vera komin frá þeirri afskrift, og tel jeg það eigi líklegt. Svo 
virðist líka, sem söguritarinn sje líít kunnugur á Bergþórshvoli, 
því hann segir (í 128. k.): »Dalr var í hválinum, ok riðu þeir 
þangat ok bundu þar hesta sína«. En sá »dalr« er að eins dæld, 
sem alls ekki gat rúmað alla hesta þeirra. Hið sanna mun vera, 
að Flosi og fáeinir aðrir hafa riðið þangað og bundið hestana 
þar, en hinir hafa bundið sina dálítið fjær, þar semhvollinn þó 
bar af frá bænum, og hefir þetta runnið saman í huga sögurit- 
arans, — sem varla hefði orðið, ef hann hefði þekkt staðinn vel. 
Sumstaðar virðist hann þó kunnugri: Hann þekkir t. a. m. Akra- 
tungu og Geilastofna, og hann getur þess kunnuglega, að Gunn- 
ar hleypti »fram í nesit« frá Knafahólum. En þá var þar nes 
milli Rangár og Sandgilsár, sem nú er þornuð. (Farvegur henn- 
,ar heitir enn »Sandgilja«). Mjer þykir trúlegt, að ritari Njálu 
hafi verið Skaftfellingur, og eigi komið í Rangárþing, nema þáer 
hann átti leið þar um. Til þess bendir og^það, er fyr getur, að 
vötnin, sem hann nefnir Fiskivötn, munu vera þau, sem Skaft- 
fellingar kalla svo, en Rangæíngar kalla Veiðivötn. En um það 
skal jeg samt ekkert fullyrða. Hitt er aðalatríðið, að þrátt fyr- 
ir ókunnugleik hans á ýmsum stöðum ber sagan ljósan vott um 
sannleiksást hans og samvizkusemi í frásögninni. Misfellurnar 
geta eigi raskað aðalefninu. Og svo er um aðrar íslendingasög- 
Ur, að staðlegar skekkjur, sem í þeim ktfnna að finriast, eru 
sprottnar af ókunnugleik, en ekki öðru. Og ókunnugleikinn er 
mjög eðlilegur í svo strjálbyggðu landi og örðugu yfirferðar sem 
ísland er. 

Fjórði flók'kurinn , þar sem tímatali skakkar, er óneitanlega 

verstur viðfangs. Þó bera slíkir staðir engan veginn vott um 

5* 



36 


»tilbúning«, heldur um missögn eða ónákvæmni, og má oftast 
finna, hvar 1 það liggur. Það getur jafnvel viljað til, að »krítik 
in« sjálf geri sjer erviðara fyrir með því, að rengja sannan 
sögustað. Þegar er t. a. m. rengt, að Rútur ,hafi verið áttræður, 
er hann drap Eldgrím, sem Laxdæla segir, þá verður óhægra að 
koma aldri hans og móður hans saman við tímatalið. Sje orðum 
sögunnar fylgt, leggur allt sig sjálft. Rútur gat verið vel ern 
þó hann væri áttræður. Hann gat komið sjer við Gunnhildi þó 
hann væri hátt á sextugsaldri. En Unnur hefir þá verið síðasta 
kona hans; má og eigi neita, að frásögnin bendir til þess, að svo 
hafi verið. — Þórðarsögu hreðu' hefir »krítíkin« dæmt svo að 
segja til dauða, af því að drápi Sig-urðar slefu ber ekki heim 
við aldur Miðfjarðarskeggja. Nærri iiggur þó að ætla, að þar 
sje blandað málum 1 ; að Þórður hafi t. a. m. ekki verið bróðir 
Klypps hersis, er drap Sigurð slefu, og ekki verið að því vígi, en 
verið, ef til vill, bróðir annars eldra Klypps í sömu ættinni og 
verið með honum að vígi annars höfðinga og því orðið að fara 
tii íslands. Fáum söguatriðum mun óhægra að koma saman við 
tímatal, en vígi Helga Harðbeinssonar. Flestum og þar á með- 
al söguritaranum, hefir þótt óhugsandi, að Bolli Bollason hafi far- 
ið til föðurhefndanna yngri en 12 ára. En því verður tæplega 
komið heim við tímatal; enda er ólíklegt, að hefndin hafi dreg- 
ist svo lengi. Er iíklegra, að hún hafi farið fram mjög sköramu 
eftir víg Bolla; það fellur og betur saman við tímatalið. En þá 
þykir óhugsandi, að Bolli hinn yngri hafi verið í förinni. En 
hafi hann ekki hefnt föður síns, — að nafninu í hið minnsta, — 
þá þykir spá Helga, um höfuðbana sinn, hvergi eiga við. Þyk- 
ir þá helzt líta út fyrir, að allt sje tómur tilbúningur, bæði spá 
Helga og föðurhefnd Bolla hins yngra. Það er ekki láandi, þó 
þeir, sem komizt hafa að þessari niðurstöðu, vantreysti trúverð- 
ugleik Laxdælu yfir höfuð. En jeg get ekki sjeð, að þessi niður- 
staða sje óhjákvæmileg, enda þó fyigt sje óþvinguðu tímatali. 
Spádómsorð Helga þurfa ekki að vera, — og munu ekki vera, 
— tilbúningur að heldur, þó Bolli hafi engan þátt tekið í vígi 
Helga; þau geta verið misskilin og þar af leiðandi dálítið aflög- 
uð: Helgi hefir, ef til vill, sagt á þá leið, að undan þessu 

blæjuhorni (o: undan rifjum Guðrúnar = úr huga hennar) mundi 
sjer banaráð koma. Þetta gat átt við, hvort sem Guðrún gekk 
þá með Bolla eða ekki. En það lá svo nærri að heimfæra þessi 


1) Sbr. Árbók fornl.fjel. 1895 bls. 11—12. 



37 


orð til Bolla, er frá leið, og skiija þau bœði sem bendingu um, 
að Guðrún hafi þá gengið með Bolla, og UJca sem spá um, að 
Bolli mundi verða höfuðsbani Helga, og að sú spá hafi ræzt. Og 
þá gátu orðin ósjálfrátt færzt í þann búning, meðan sagan gekk 
f munnmælum, sem gjörði þessa spá enn ljósari. Og frásögnin 
um það, að Bolli ynni á Heiga, gat á sama hátt myndast i sög- 
unni. Sje nú þeirri frásögn sleppt, sem þannig tilkominni, þá er 
ekkert á móti því, að Guðrún h’afi gengið með Boila, er faðir 
hans fjell, og má vera að nafnið bendi til þess, að svo hafi ver- 
ið. En orð Helga þurftu ekki að eiga við hann fyrir það, frek- 
ar en verkast vildi. Sje því þar á móti sleppt, að Guðrún hafi 
þá gengið með hann, sje gengið út frá því, að hann hafi fæðst 
um 1003, og sje cert ráð fyrir, að Helgi hafi verið veginn 1008 
—1010, þá er ekki óhugsandi, að Bolli hafi verið í förinni, þó 
hann væri þá barnungur: Dæmi eru til annars eins: Þorkell 
háfi hafði Knút konung þrjevetran með sjer til Englands, tii að 
helga honum sigurvinningar sínar, og Gregorius Dagsson bar 
Inga konung Haraldsson í kilting sjer í bardaganum, til að eigna 
honum sigurinn. Slíka rækt og virðing sýndu menn ungum höfð- 
ingjum til forna. Nú er það einmitt líkt metnaði Guðrúnar að 
hún hafi áskilið við Þorgils, að hann tæki hinn unga svein með 
sjer í förina, þó honum væri það vandameira, og sæi svo til, að 
honum gæti tiieinkast hefndin, — því ho'num unni hún þess 
frægðarorðs. Og Þorgils, sem bæði var stórhuga og ástfanginn, 
var líklegur til að takast þetta á hendur. Og svo er það sjálfu 
sjer samkvæmt, að Bolli hafi verið látinn ganga að Helga hálf- 
dauðum og veita honum síðasta sárið. Það er ekki hægt að fá 
fulla vissu um, hvað sannast er í þessu. En svo mikið má full- 
yrða, að söguritarinn hefir ritað eftir því, sem honum var sagt 
og hann trúði að satt væri. Það kastar engri rírð á hann, eða 
aðra söguritara, þó í sögunum finnist misfellur, sem gera óhægra 
að finna tímatalið. Það er miklu fremur ástæða til að undrast 
það og dást að því, að slíkar misfellur eru ekki meiri en þær 
eru, þar sem sögurnur gengu þó svo lengi í munnraælum, áður 
en þær voru ritaðar. Svo rjettorðir hafa sögumenn verið. 

Fimmti flolckurinn , þá er sögum ber eigi saman y mun oftast 
eiga rót sína í því, að þeir, sem sögurnar kunnu, hata oigi allir 
sagt jafn ljóslega frá þeim. Má álíta þetta sönnun fyrir því, að 
atburðirnir, sem frá er sagt, hafi i raun og veru átt sjer stað og 
þeirra verið víða getið, en eigi ávallt jafn-nákvæmlega, og hafi 
því myndast um þá missagnir. En missagnir hafa oft komið svo 
til, að ein sagan sleppir því, sem önnur greinir, þó báðar sjeu á- 



38 


reiðanlegar í sjálfu sjer. En þegar ákveða skal, hver sagan rjett- 
ast hermi, þar sem milli ber, þá liggur einna beinast við að fara 
eftir því, % hverri sögunni atburðurinn er ndtengdastur aðalefninu 
og hefir mesta þýðingu fyrir það, með öðrum orðum: hver sag- 
an helzt getur kallast atburðinum viðJcomandi. Það má nfl. eiga 
víst, að ritari þeirrar sögu hafl safnað öllum sögnum um atburð- 
inn, sem hann gat náð i, og svo ritað eftir því, sem honura virt- 
ist fyllst og rjettast. En þar, sera atburðurinn kemur aðalefni 
sögunnar svo lítið við, að hún, svo að segja, stæði jafnrjett þó 
honum væri sleppt, þá var enginn hvöt fyrir söguritarann að 
■leita annara sagna eða upplýsinga um atburðinn en þeirra, sem 
honum bárust sjálfkrafa, hvort sem þær voru nákvæmar eða 
ekki. Hann ritaði þá eins og honum var fyrst sagt, og hugsaði 
svo ekki um það a,triði framar. Hann var upptekinn af aðalefni 
sögunnar, og hafði eigi tóra til að gefa sig verulega við hinu, 
sera rainna hnfði að þýða fyrir þd sögu. I slíkum tilfellum verð- 
ur því að taka mest mark á hinni viðlcomandi sögu , neraa annað 
verði sannað af augljósum ástæðura. Hier um má taka til dæm- 
is frásögnina um utanför þeirra Hallfreðar og Kjartans og dvöl 
þeirra erlendis. Þar ber eigi sögum saman: Kristnisaga, Heims- 
kringla og Ólafs saga Odds raunks telja þá báða meðal þeirra 
Islendinga, sem komu til Noregs sama sumarið sem þeir Þang- 
brandur, Gissur og Hjalti. . En Hallfreðar saga segir um Hall- 
freð, og Laxdæla um Kjartan, að þeir hafi þá fvrst, er þeir 
komu til Noregs, frjett höfðingjaskiftin og trúboð Ólafs konungs. 
Hvað Hallfreðar sögu snertir er þetta óefað rjett: hann hafði áð- 
uð verið með Hákoni jarli; og er það ólíkt Hallfreði, að heira- 
sækja Ólaf konung af fýsi sinni, ef hann hefði vitað hvar kom- 
ið var. Dvöl Hallfreðar erlendis er líka svo viðburðarrík, að 
tíminn er ekki oflangur þó Hallfreður kæmi til Olafs konungs 
996. Það mun »krítíkin« líka viðurkenna að þar hafl Kristni- 
saga, Heimskringla og Olafs saga Odds munks rangt fyrir sjer en 
Hallfreðar saga rjett. Hún er viðJcomandi sagan, en hinar ekki, 
þvi skýrir hún gjör og rjettar frá þessu. Hvað Kjartan snertir, 
er Laxdæla hin viðJcomandi saga , og er naumast ástæða til að 
neita henni um sama rjett sera Hallfreðar sögu: að vera tekin 
trúanlegri en hinar svo að segja óviðlcomandi sögur, sem nú voru 
nefndar. En samkvæmt Laxdælu hefir Kjartan dvalið 2 vetur í 
Noregi, og fleiri ár koraast ekki að. Það hlýtur þvi að vera 
raisgáningur, þegur Laxdæla segir, að hann hafi eigi frjett höfð- 
ingjaskiftin fyr en hann kora til Noregs. Meiningin er án efa 
sú, að hann vissi eigi fyr, en hann kora til Þrándheiras ? að 01- 



39 


afur konungur var þar fyrir og flutti kristniboðið með svo # mikl- 
um ákaía. Þá lá svo nærri, að á þá leið gæti orðið blandað 
málum, að ekki rná taka það sém sönnun fyrir því, að sagan sje 
ótrúverðug. Þvert á móti sýnir það, að hún er trúverðug í sjálfu 
sjer og enginn tilbúningur í henni. Því ef söguritarinn hefði 
leyft sjer að búa sjálfur til meira eða minna af söguatriðunum, 
þá hefði hann varað sig á því, að láta eigi tveggja ára dvöl 
Kjartans í Noregi byrja sama árið sem Ólafur konungur kom til 
ríkis. Það er ólíku hættara við misgáningi, þá er annara sögn 
er rituð upp eftir minni, heldur en ef efnið er skorið* og skapað 

í hendi sjer. Það er nú að sönnu svo, að Lnxdæla tekur það 

ekki fram með berum orðum, að Kjartan hafi verið 2 vetur í 
Noregi; en viðburðaröðin sýnir, að lengur gat það ekki verið. 
Og meira að segja: sje för Kálfs til Enghtnds sleppt, þá þarf 
ekki nema eitt ár til þess, að allt sem frá Kjartani er sagt í 

Noregi hafi getað farið f'ram. Má á þann hátt sætta Laxdælu 

við hinar áðurnefndu sögur. Skemmri tími en 1 vetur hefði 
enda vérið nægur til þess, að þau Kjartan og Ingibjörg yrði ást- 
fangin. Og það, að tilhæfa hafi verið í ástarævintíri þeirra, eða 
að milli þeirra hafi að minnsta kosti verið góður kunningskapur, 
má sjá af því, að hún gat honum möturinn. Og það atvik hafði 
svo miklar afleiðingar, að ekki er hægt að fella það burtu. Það 
kastar heldur engri rírð á Ingibjörgu, þó hún yrði hrifin af slík- 
( um glæsimanni sem Kjartan var. Siíkt var einmítt eðiilegra fyr- 
ir það, að hún vissi af bónorði Rögnvalds jarls, sem hún hafði 
aldrei sjeð og hugði vist eigi sjerlega gott til. Þar fyrir þarf 

eigi að gjöra ráð fyrir, að konungur hafl ætlað að gifta hana 

Kjartani: hann heflr víst eigi ætiað hana öðrum en Rögnvaldi. 
Konungur gat samt sem áður sagt við Kjart-an, að honum mundi 
kostur þess ráðs í Noregi, að eigi mundi slíks kostur á Islandi. 
Það hefir konungur álitið auðfengið í Noregi, og alls eigi meint 

það tii Ingibjargar, þó bæði Kjartan og aðrir hafi skilið svo. 

Orð konungs eru beinlínis svar upp á skilyrðið, sem Kristnisaga 
getur um að Kjartan hafi sett, er hann játaðist undir að taka 
kristni. Það er auðsjeð, að þar sem Kristnisaga segir frá þessu 
skilyrði, þá vill hún gefa bendingu um þarm stórhuga hjá Kjart- 
ani, sem kemur fram í því, að liann lagði hug á konungssystur, 
enda þótt söguritarinn sleppi ástaræfintírinu, honum hefir þótt, 
sem var, að það kæmist eigi vel að í sögu kristniboðsins. Það 
er ekkert óeðlilegt í þessu, ekkert sem gefur tilefni tii að tor- 
tryggja söguna (Laxdælu) eða ritara hennar. Hún stendur ó- 
högguð fyrir því, þó Kjartan hafi að eins dvalið einn vetur í 



40J 


Noregi, nema að för Kálfs til Englands fellur þá burt. Tii þeirr- 
ar meiningar virðist það líka benda, að Kjartan frjetti ekki kvon- 
fang Bolla til Noregs; það sýnist í fljótu bragði líklegt, að hann 
hefði frjett það, ef ár hefði liðið miili þess, er þeir fóru út. Þeg- 
ar betur er að gáð, sannar þetta samt ekkert: það sýnir að eins 
að þeir, sem báru konungi fregnina um, að kristni væri lögtek- 
in á íslandi, hafa eigi verið úr þeim hjeruðum, sem kunnleik 
höfðu af Breiðafirði. Á hinn bógirm er eitt atriði, sem gerir það 
nokkuð ólíklegt, að Kjartan hafi ekki verið nema einn vetur í 
Noregi. Það er kvonfang Bolia. Ef svo hefði verið, þá hefði 
Kjartan átt að koma út að eins 2-3 mánuðum síðar en Bolli, og 
er þá varla hægt að hugsa sjer, að Bolli hefði getað verið búinn 
að fá Guðrúnar á þeim tima, eins og á stóð. Hugsum oss Bolla 
slægan, — sem hann mun þó ekki hafa verið, — setjnm að hann 
hafi gjórt sem rnest úr ástum Kjartans og Ingibjargar og talið 
sem. mest ólíkindi á því, að Kjartan kæmi nokkurn tíma, en ver- 
ið á hiun bóginn hálfhræddur um, að hann kæmi, og því viljað 
hraða brúðkaupinu sem mest. Það hefði samt þurft lengri tíma 
til þess, að hugur Guðrúnar yrði Kjartani svo fráhverfur, að hún 
gæti unnað öðrum; og það var ósamboðið »spökum« manni, sem 
Ósvífur var, að hrapa að því undir eins, að gifta hana Bolla. 
Það var unnaðhvort , að þau væntu Kjartans eða þau væntu hans 
ekki: ef þau væntu hans, þá var sjálfsagt að bíða hans; en ef 
þau væntu hans ekki, þá var nógur tíminn að haida brúðkaup- 
ið þegar haustaði, — því þá, eins og nú, var vorið eða haustið 
hentugasti tíminn tii þess. Að eins með einu móti sýnist mjer 
þetta geta orðið skiljanlegt, nfl: að þau hafi fyrirfram metið 
Bolla meira en Kjartan undir niðrí og því gripið tækifærið feg- 
ins hendi. En sagan bendir ekki til þess, að svo hafi verið. 
Ekki skal neita því, að einhver önnur atvik, sem ekki er getið, 
gátu fiýtt fyrir brúðkaupinu: allt sem Laxdæla lætur fara frain 
á 2 árum, — að sleppri Englandsför Kálfs, — gat farið fram á 
einu ári. En óiíklegra er það. En þó það hafi farið fram á 
tveim árum, þó Laxdæla, — eins og Hallfreðar saga, — hafi 
rjettara en Kristnisaga, Heimskringla og Ólafs saga Odds, þá 
leiðir alls ekki þar af ; að þær síðartöldu sögur megi álíta óá- 
reiðanlegar í því, sem tilgangur þeirra er að segja frá. Það er 
þvert á mótt. Þetta er svo eðliiegt af þeim ástæðum, sem áður 
voru teknar fram. 

Þetta hefi jeg ritað, eigi í því skyni að taka þetta efni í 
gegn vísindalega, eða tæma það, — þá dul ætlaði jeg mjer eng- 
anveginn, — heldur í þvi skyni, að gefa bendingar, er gæti vak- 



41 


ið aðra, mjer færari, til þess að rita um þetta atriði í sögum 
vorum, sem »krítík« vorra tíma heflr viljað vefengja, eða sem 
vafl hefir vaknað um að einhverju leyti. Er mikilsvert að slíkt 
«je leiðrjett af þeim, sem til þekkja og færir eru um að sýna 
fram á, hvernig í þess konar málum liggur i raun og veru. 

Ur. J. 


Athugasemd um Langavatnsdal. 

Maður heitir Halldór Bjarnason, hann er nú sjötugur og 
hlindur og dvelur á Ásbjarnarstöðum í Stafholtstungum. En 
áður bjó hann lengi í Litlu-Gröf í sömu sveit. Hafði hann tekið 
þar við búi eftir foreldra sina. Hjá þeim var, á síðustu búskap- 
arárum þeirra, sveitarkerling, er Halldóra hjet Guðmundsdóttir, 
fædd í Hlöðutúni 1766, mjög vel gáfuð, trúrækin, fróð um fornar 
sagnir, skáldmælt og skemmtileg í viðræðu. Hún hafði þó aldrei 
gifzt, en verið vinnukona alla æfl, lengst hjá systur sinni og 
manni hennar, er Gísli hjet Jónsson; hann bjó víða, þar á meðal 
nokkur ár í Tandraseli. Þá fór hún árlega til fjallagrasa á 
Langavatnsdal, varð þar því kunnug og setti vel á sig sagnir 
um þann dal. Síðasta ár æfl sinnar var hún hjá Halldóri, fyrsta 
búskaparár haus, og dó þar 1843. Halldór er gáfaður vel og 
hneigður fyrir fróðleik, og hafði yndi af að tala við kerlinguna 
og fræðasi af henni. Hún sagði honum ýmislegt um Langavatns- 
dal, sem hún hafði heyrt: Þar hefði verið 14 bæir, er þeir voru 
flestir. En ekki kunni hún að nefna aðra en Borg, Vatnsenda, 
Ilafurstaöi, Brennunes og Sópanda. Vatnsendi sagði hún hefði 
verið vestanmegin í dalnum fyrir innan vatnið, undir fjallinu 
milli gilja tveggja, er þar koma ofan. Hafurstaðir sagði hún að 
hefði verið vestanmegin Hafradalsár við mynni þess dals. Brennu- 
nes hafði hún ekkert heyrt um, hvar verið hefði, en Sópandi 
hafði hún heyrt að verið hefði undir Þrúðufelli fyrir ofan dal- 
botninn. Sjálfur kom Halldór oft í Langavatnsdal, og veitti eft- 
irtekt, hvort rústir sæist þar sem kerling hafði tilnefnt. Þá er 
hann kom þar fyrst 1840, (unglingur hjá foreldrum sínum) sá 
hann þúfnabarð, þar sem kerling hafði vísað á Hafurstaði. En 
er hann kom þar síðar, hafði áin brotið af þessu þúfnabarði 
meir og meir, og 1887, er hann kom þar síðast, var það mjög 
svo horflð. Annað þúfnabarð, sem hann hugði rúst, sá hann 
innanvert við Rauðhól, sem er vestanmegin í dalnum, áfastur við 



42 


Ökið, það fjall skilur Hafradal frá megindalnum. Þetta barð eða^ 
rúst var upp undir Okinu, miög óglöggt og umkringt skriðum. 
Gat hann til að þar hefði Brennunes verið, Það hafði Halldóra 
enn fremur sagt, að í ungdæmi sínu hefði almennt verið talið^ 
víst, að Borg væri sami bær sem Torfhvalastaðir , er Landnáma 
nefnir. Sá bær hefði verið mestur í dalnum, en þar næst 
Hafurstaðir. Einnig hafði hún heyrt, að tveir bæir mundu hafa 
verið á Baulárvöllum . 

* Þetta sagði Halldór mjer sjálfur, er jeg sótti hann heim 
sumarið 1896. 

Þá sagði hann mjer líka, að í mæli væri, að í Laugadal , 
sem gengur inn af Hörðudal, hefði bær verið, er hjet að Laug- 
um , og verið kirkjustaður. Hann hefði lagzt af og kirkjan þá 
verið flutt að Hrafnabjörgum , en síðar að Snófcsdah Hefði ver- 
ið til fram á sína daga Hrafnahjarga máldagi , og fylgt eign þeirr- 
ar jarðar, sagðist hafa sjeð hann, og væri hann frá síðari hluta 
14. aldar (hann mundi ekki ártalið). Þar hefði verið talinn með- 
al annara eigna Hrafnabjargakirkju nautaupprekstur á Langa- 
vatnsdal . Af því er að ráða, að dalurinn hafi verið eyddur fyrir 
Svartadauða. Það væri ekki ómerkilegt, ef þessi máldagi kynni 
enn að vera til, og væri vert að spyrjast fyrir um það. 

Br. J. 



Um 

myndir af gripum í forngripa- 
safninu. 

Eptir Pálma Pálsson. 


Lci>steinn frá Hoíi í Vopnafirði. 

Legsteinn þessi, sem er nr. 3915 i safninu, er úr mórauð- 
um steini (sandsteini), mjúkum, 2 m. að lengd og 0,58 m. að 
'breidd, en 0,17 m. að þykt. Umhverfis allan steininn er af- 
markaður með skorum 9—12 sm. breiður bekkur og þar á stend- 
ur með upphleyptu gotnesku letri: 

2íno 15C9 [íiugar . 

bagtn . 3 . þuita . sunnu. untu. Palta&e . gu& . til. ftn . 3 . fitt. 2ttFe. 

þei&atliga . fuinu . 

...ibe. tborsteinf. bottur. bcotten.gub . fie. þenat:. faí. tíabigue . amefn]. 
Síðasti stafurinn í síðasta orðinu hefir aldrei verið settur vegna 
rúmleysis. Efst á steininum innan við þetta letur er afmarkað- 
ur aflangur ferhyrningur og þar í öðru megin mynduð hauskúpa 
af manni og lærleggur undir (o: dauðinn) og hinu megin stunda- 
glas (o: lífið), en þar í milli steDdur á dálitlum fleti eða skildi 
með upphleyptu latínuletri: 

HODIE MICHI CRAS TIBI; 

þar undir er í öðrum ferhyrningi myndað engilhöfuð með 
vængjum. Þá kemur þar fyrir neðan einskonar veggskot með 
hvelfing yfir og þar í er mynduð kona, nær 1 m. að hæð, nokk- 
uð há lágmynd; hún liggur, hefir svæfil undir höfði og heldur 
höndum saman yfir um brjóstið; hún er í öllum fötum, en ber- 
höfðuð, treyjan er nokkuð aðskorin og er lítill pípukragi um 
hálsinn, pilsið vítt og skósítt og liggur í fellingum; um háls kon- 



44 


unnar er tvívafin, gild festi (silfurfesti) og hangir kinga eöa eitt- 
hvað þess kyns niður úr. Fyrir neðan þessa raynd er ferhyrnd- 
ur fiötur og raarkaðir þar á 2 hringar og er annar innan í hin- 
ura, en laufblöð í hornunum fyrir utan; á báðura hringunura er 
raál nokkurt raeð gröfhu latínuletri;|á innra hringinum stendur: 
QVI DESERIT PATREM SVVM PVDEFIET SVR 3 CAP, 
en á hinum ytra, 

ET QVI IN DINGNE (o: indigne) TRACTET MATREM SIBP 
IPSI DEDECORI EST. 

Tilvitnanin á að líkindura við Jesú Síraksbók 3. kap. 
18. v.; annars virðast þessi orð næsta kynlega valin, en 
þau lúta eflaust ekki að konunni, heldur sera mótsetning 
að þeira, er setti henni þennan stein. Innan í þessum hring 
er rayndaður skjöldur og þar á raarkaður fugl upphleyptur (lík- 
lega hani) og sýnist ungi liggja við fætur honura; ofan til á skild- 
inura standa stafirnir E A, sem mun vera fangaraark þess, er 
gera lét steininn. 

Margir af stöfura þeira, semfstanda á steininum og hér hafa 
verið lesnir, eru rajög raáðir og óglöggir, svo að einungis sér 
votta fyrir þeira, en þó er enginn efi á því, að þeir séu hór rétt 
lesnir; í grafskriptinni sjálfri hafa verið upphleyptir punktar milli 
orðanna víðast hvar og eru þeir settir hér alstaðar þar sem 
raerki sjást til þeirra á steininura; sumstaðar, einkura að ofan og 
á brúninni til hægri handar, virðist steinninn hafa máðzt af 
manna völdum, verið hafður til brýnslu. Auk þessa er steinninn 
brotinn sundur urn þvert, litlu fvrir ofan raiðju og stykki sprung- 
ið af neðra horninu vinstra megin; þar raeð hafa farið á að gizka 
4 stafir fraraan af nafni konunnar og verður því ekki að svo 
stöddu raeð fullri vissu sagt, yfir hverja þessi legsteinn hafi ver- 
ið ætlaður, en varla munu aðrar konur þar geta til greina kom- 
ið, en Úlfheiður Þorsteinsdóttir sýsluraanns, Finnbogasonar lög- 
raanns, er var gipt Árna Brandssyni, príors á Skriðuklaustri, 
Rafnssonar, og munu þau hafa búið alla tíð fyrir austan, ef til 
vill í Vopnafirði; þeirra son hét Eiríkur, er sýsluraaður var i 
Múlasýslu nálægt 1570—87, fór síðan til Hamborgar, kvæntist 
þar í annað sinn og kom eigi inn aptur; má vera að stafirnir 
E A á steininura séu fangaraark hans og hafi hann látið gera 
steininn yfir leiði raóður sinnar. Ef það er rétt, að steinninn 
hafi verið gerður yfir leiði Úlfheiðar þessarar, þá hefir nafnið á 
steininura verið ritað ulfeide , sem og vel má vera, því að í þessu 
orði hefir h ekki getað verið, þar sera krókurinn á þeim staf 
ella stendur niður úr línunni, en þess sjást þar engin merki. 



45 


Það styrkir og heldur þetta mál, ef taka má mark á þjóðsögu 
þeirri, sem um steininn hefir myndazt þar eystra og hér kemur 
eptir frásögn Jóns prófasts Jónssonar að Hofi, því að ekki' er ó- 
hugsandi, að nafnið á konunni í sögunni sé endurminning um hið 
upphaflega og rétta nafn. Steinninn hefir svo lengi sem menn 
muna legið úti á túni þar að Hofl og ekki í kirkjugarði; má vera ? 
að hann hafi brotnað í flutningi og aldrei verið á leiðið settur. 

Sagan um hann er á þessa leið: »Á öndverðri 16. öld gekk 
harðæri mikið yfir Austurland, svo að við felli lá í Vopnafirði. 
Tóku menn það þá til ráðs að senda einbleypt fólk tii silungs- 
veiða inn á heiðar og varð það að bjargast á því eða deyja 
ella. í óbygðum, sem liggja milli Vopnafjarðar og Þistilfjarðar, 
er dalur einn og í honum vatn allstórt; var þangað sendur 
flokkur manna til að bjarga lífi sínu. Vissu menn svo eigi, 
hvernig flokki þessum reiddi af, fyr en komið var fram á vet- 
ur. Kom þá stúika ein, sem Álfheiður hét, í ófærð og illvirðum 
ofan í Selárdal, norðasta dalinn i Vopnafjarðarhreppi, ogvarhún 
þá ein eptir iífs af hópnum. Var þá dalurinn, sem fólkið átti 
að dvelja í, kallaður Heljardalur og hefir hann það nafn enn. 
Stúlkan lifði af, mannaðist vel og varð síðan hin merkasta kona 
’í sveitinni — jafnvel prestskona að Hofi — og eiS na öist auð fjár 
i löndum og lausum aurum. Yfir hana’er sagt, að steinn þessi 
hafi verið látinn, og hefir hann altaf vérið kallaður Álfheiðar- 
steihn«. 


Kirkjustoðlr frá Laufási. 

Stoðir þessar (nr. 395 í safninu) eru úr furu; þær eru 2, 8 
m. að hæð og 0,31—033 m. að breidd og ávalar eða kúptar að 
framan. Upp eptir annarri stoðinni ganga mjög haglega skornar 
rósir í 6 bugum og er innan í hverjum bug, nema 2 hinum efstu, 
ferfætt dýr með stórum klóm og gapanda gini; eptir hálsinum 
endilöngum ganga rákir, er tákna eiga faxið; halinn er stór og 
langur og lagður eða kleppur á endanum. Rósirnar og dýrin á 
þessari stoð eru mjög lik verki þvi, sem er á Mælifellsstoðun- 
um i Þjóðmenjasafninu í Km.höfn (sjá Worsaae, Nordiske Old- 
sager i Det kgl. Museum i Kjöbenhavn, 1859, nr. 508) og alveg 
gerð í sama anda. Á hinni stoðinni er nokkuð frábrugðið verk, 
því að þar eru engin dýr; gengur einn leggur upp eptir allri 
stoðinni i miðju og út frá honum til beggja hliða og yfir um 
hann hríslast minni leggir og blöð; alt skurðverkið á þessari stoð 



46 


■er miklu smágjörvara en á hinni, en gerðin er hin sama; rós- 
irnar eru yíir höfuð í rómönskum sfcíl, en svo er úr hinum heiðna 
sfcíl bætt við dýramyndunum og þær íléfctaðar inn í rósirnar og 
blöðin sumstaðar gerð í líking við drekasporða, svo sem þeir erú 
stundum, en þó hvergi nærri ávalt, myndaðir á fornu skurð- 
verki. 

Það er eigi algerlega víst, hvar í kirkjunni stoðir þessar 
hafa verið upphaflega og verður ef til vill aldrei sannað til fulls, 
þvi að það, sem nú er til, eraðeins þunnar fjalir, framhliðin inn 
að því grópi, sem gert hefir verið fyrir þil og syllur, en báð- 
um stoðunum hefir verið flett að endilöngu fyrir framan grópið, 
svo að eigi er unnt að sjá, hvar eða hvernig þær hafa staðið í 
grindinni. En með því að ekki vottar fyrir grópi nema í aðra brún 
á annari stoðinni, sem þó að öðru leyti hefir ekki verið gengið 
svo nærri, þá er næst að halda, að sú stoðin að minnsta kosti 
hafi staðið við kirkjudyrnar öðru megin, enda munu þær varla 
Yera frá sömu dyrunum eða yfir höfuð eiga saman, því að skurð- 
verkið er svo ólíkt á þeim, enda þótt þær séu eflaust jafngamlar 
báðar. Þær hafa að líkindum, ef þær hafa ekki önnur eða báð- 
ar upphaflega verið stoðir inni í sjálfri kirkjunni, staðið næst sjálf- 
um dyrastöfunum, sem gerðir hafa verið í líking við súlur með 
boga í milli yfir dyrunum en dyrnar munu þó hvergi nærri hafa 
verið eins háar og stoðirnar, sem gengið hafa upp undir eða upp v 
á þilbitann; á báðum stoðunum sjást að eins merki til klaufar 
eða stalis að ofan og neðan, þar sem þær hafa verið festar við 
bitann eða sylluna og aurstokkinn. 

Árið 1637 stóðu stoðir þessar beggja vegna við dyr há- 
kirkjunnar, en þar fram af var forkirkja og hafa þær þá verið 
innan húss; þessi kirkja var öll af timbri, en er hún var rifin 
1744 og í staðinn reist torfkirkja, sem. stóð til 1864, þá voru 
stoðirnar hafðar sem dyrastafir við útidyr kirkjunnar og eru þær 
því töluvert veðurbarðar utan, en að öðru leyti ófúnar (sbr. 
Skýrsla II. Kh. 1874, 16. bls.). 

Ovíst er, hvenær kirkja var fyrst ger í Laufási, en þó 
mun það varla hafa verið síðar en um 1100; hefir það að líkind- 
um verið sú kirkja, er brann þar 1167 (ísl. annálar; Biskupas. 
I, 417); tæpum 100 árum síðar, 1258, brann kirkja sú, er reist 
var þar eptir fyrri brunann (ísl. annálar; Biskupas. I, 566), og 
er svo að sjá sem þá hafi litlu eða engu orðið bjargað af því, 
sem í henni var. Það er því vallt að ætla á, að stoðirnar séu 
úr elztu kirkjunni eða frá því um 1100 og hafi orðið forðað úr 
tveim brunum, enda þótt skurðurinn á þeim, að því er stílihn 



47 


snertir, vel geti verið svo gamall (frá Árdalskirkju í Sogni 
Noregi er enn til nokkurn veginn heili dyraumbúningur, með 
mjög líku skurðverki, sem er á stoðinni til hægri handar á 
myndinni, og er hann talinn vera frá 12. öld. Dietrichson, Den 
norske Træskjærerkunst. Chr. 1878. 31—36. bls. Hildebrand r 
Frán áldre tider. Sth. 1882. 11—17. bls.); hitt er miklu líklegra y 
að stoðirnar séu gerðar um 1260, er kirkjan var reist í þriðja 
sinn, en þær eru ekki heldur miklu yngri; er og engin furða, þ6 
að þær hafi getað haldizt nokkurn veginn óskaddaðar svo lang- 
an tíma, þar sem efnið í þeim er ágætt, enda nokkurn veginn 
víst, að þær hafa lengi verið innan húss, ef til vill alla tíð til 
1744, svo sem áður er á vikið. 



Skýrsla. 

I. Ársfundur fjelagsíns. 

Ársfundur fjelagsins var haldinn 29. júlí 1896. Formaður 
skýrði frá, að Árbók fjelagsins væri undir prentun og kæmi þar 
meðal annars skýrsla um rannsóknir Brynjólfs Jónssonar 1895; 
cand. med. & chir. Jón Jónsson hefði fundið merkilegar riistir í 
Freysnesi í Múlasýslu og kæmi skýrsla hans um það nú í Ár- 
bókinni; svo væri og haldið áfram eins og að undanförnu að 
prenta myndir af nokkrum hlutum á Forngripasafninu. í sum- 
ar væri Brynjólfur Jónsson í rannsóknarferð fyrir fjelagið vest- 
ur á Mýrum. 

Fram var lagður endurskoðaður reikningur fjelagsins fyrir 
1895 og höfðu engar athugasemdir verið við hann gjörðar. 

Premierlöjtinant D. Bruun frá Víborg hjelt því næst fróðleg- 
legan fyrirlestur um rannsóknir sínar á fornum rústum i Græn- 
landi og skýrði ennfremur frá nokkrum athugunum, er hann 
hafði gjört í sumar hjer á landi, sjer í lagi að þvi er snerti leif- 
ar af fornum víggirðingum. 


H. Reikningur Fornleifafjelagsins 1895. 

Tekjur: kr. a. 

1. í sjóði frá f. á.1191 10 

2. Tillög og andvirði seldra árbóka (fskj. 1.) ... 172 00 

3. Styrkur úr landssjóði .... . 300 00 

4. Styrkur fráForngripasafninutilaðspyrjaupp forngripi 75 00 

5. Vextir úr sparisjóði til S1 /i 2 1895 . . . . . ■ . 31 19 


Samtals; 1769 29 






49 


1 . 

2 . 

3. 

4. 


Grjöld: 

Kostnaður við Árbókina 1895, prentun, hepting og 

útsending (fskj. 2—5). 

Greitt Brynjólfi Jónssyni fyrir fornleifarannsóknir 

(fskj. 6.) .... .. 

Ýmisleg útgjöld. 

I sjóði 31. desember 1895: 

a, geymt í sparisjóði.kr. 979,29 

b, i vörzlum dr. Finns Jónssonar í 


Kaupmannahöfn.— 41,70 

c, hjá fjehirði.— 259,40 

Samtais: 


Reykjavik 31. desember 1895. 

Þórhallur Bjarnarson 

p. t. fjehirðir. 


kr. a. 

301 05 

185 00 
2 85 


1280 39 
1769 29 


III, Fjelagar. 

A. Æfilangt . 1 

*Hazelius, A. R., dr. fii., r. n., Stokk- 


Anderson, R. B. prófessor, Ameríku. 

Andrjes Fjeldstedjbóndi, Hvítárvöllum. 

Ari Jónsson, bóndi á Þverá, Eyjaf. 

| Arni B. Thorsteinsson, r., landfógeti, 
\ Rvík. 

Arnljótur Ólafss., prestur, Saubanesi. 

Björn M. Ólsen, dr., skólastj., Rvík. 

Bogi Melsted, cand. mag., Khöfn. 

Oarpenter, W. H., próf., Columbia-há- 
skóla, Ameríku. 

Dahlerup, Yerner, c. mag., bkv. Khöfn. 

Eggert Laxdal, verzlunarstjóri, Ak- 
ureyri. 

Eiríkur Jónsson, viceprófast., Khöfn. 
~ Eiríkur Magnússon, M. A., r., bóka- 
vörbur, Cambridge. 

*Elmer, Reynolds, dr., Washington. 

Fiske, Willard, próf., Florence, Ítalíu. 

Ooudie, Gilbert, F. S. A. Scot., Edin- 
burgh. 

öubbrandur Sturlaugsson, bóndi, 
Hvítadal. 


hólmi. 

Henry Petersen, dr., Museumsdirek- 
tör, Khöfn. 

Jóhannes Bödvarsson, snikkari, Hvífc- 
árvöllum. 

Jón Grunnarsson, verzlunarstjóri í 
Keflavík. 

Jón Jónsson, próf., Stafafelli, Lóni. 

Jón Þorkelsson, dr. fil., r., rektor, Rvík. 

Kjartan Einarsson, prófastur, Holti. 

Kristján Zimsen, kaupmabur, Rvík. 

Lárus Benidiktsson, prestur, SelárdaL 

Löve, F. A. kaupmaður, Khöfn. 

Magnús Andrjesson, próf., öilsbakka. 

Magnús Stephensen, komm. af dbr. 
og dbrm., landshöfðingi, Rvík. 

Maurer, Konráð, dr. jur., próf., G-e- 
heimeráð, Miinchen. 

Muller, Sophus, dr.museums direktör 
Khöfn. 

*Nicolaisen, N. antikvar, Kristíaníu. 


1) Stjarnan (*) merkir heiðursfjelaga. 


7 








50 


Olafur Johnsen, adjunkt. Óðinsey. 
Peacock Bligh, esp., Sunderland. 
Phené, dr., Lundúnum. 

Schjödtz cand. pharm, Óðinsey. 
Sigurður Stefánsson, prestur, Yigur. 
Stampe, Astrid. harónessa, Khöfn. 
Stefán Guhmundsson, verzlunarstjóri, 
Djúpavogi. 

*Storch, A., Jaboratoriums forstjóri, 
Khöfn. 

Styífe, B. G. (r. n.) dr. fil., Stokk- 
hólmi. 

Thomsen, H. Th. A., kaupm., Kvík. 


Thorfhildur Þ. Holm, frú, Kvík. 

Torfi Bjarnason, skólastjóri í Ólafs- 
dal. 

Wendel F. K., verzlunarstjóri, Þing- 
eyri. 

Wimmer, L. F. A.* dr. fil., próf.,, 
Khöfn. 

Þorgrímur Johnsen, fyrv. hjeraðs* 
læknir, Khöfn. 

Þorvaldur Jónsson, hjeraðsl., Isafirði- 

Þorvaldur Thoroddsen, dr., skóla- 
kennari, Kvík. 


B. Með 

Amira, Karl v., dr., próf., Mtinchen 94 1 . 

Arnhjörn Ólafsson, kaupm., Keflavík. 
85. 

Arpi, Kolf, dr. fil., Uppsölum. 94. 

Asgeir Blöndal, héraðsl., Árnessýslu. 
81. 

Benedikt Kristjánsson, fyrrum pró- 
fastur, Rvík. 95. 

Bjarni Jensson, læknir, Hörgsdal. 82. 

Bjarni Þórarinsson, f. próf., Útskál- 
um. 81. 

Bjarni Þorkelsson, smiður í Ólafs- 
vík. 92. 

Björn Guðmundsson, múrari, Kvík. 87. 

Björn Jónsson, ritstjóri, Kvík. 95. 

Brynjólfur Jónsson, fræðimaður, 
Miunanúpi. 96. 

Bruun D. Premierlöjtnant, Viborg. 

Daníel Thorlacius, f. kaupm., Stykk- 
ishólmi. 92. 

Davíö Scheving Þorsteinsson, hjer- 
aöslæknir, Stykkishólmi. 80. 

Einar Hjörleifsson. ritstj., B,vík. 80. 

Einar Jónsson, kaupmaður, Eyrar* 
bakka. 98. 

Eiríkur Briem, prestask.kennari, 
Bvík. 95. 

Eiríkur Gíslason, prest, Staðastað. 82. 

Eyþór Felixsson, kaupm., Bvík. 95. 

Finnur Jónsson, dr., Khöfn. 95. 


árstillagi. 

Forngripasafniö í Bvík. 95. 

Friöbjörn Steinsson, hóksali, Akmv 
eyri. 95. 

Friörik Stefánsson, hóndi, Skálá. 94- 

Geir Zoega, dbrm., kaupmaður, Bvík. 
95. 

Gering, Hugo, prófessor, dr., Kiel. 96,- 

Greipur Siguröarson, bóndi, Hauka- 
dal. 87. 

Grímur Jónsson, kennari, ísafirdi. 82.. 

Grímur Thomsen, dr. fii, r. o. s. frv.. 
Bessastöðum. 89. ( 

Guömundur Guömundsson, b., Ljár- / 
skógum. 88. * 

Guömundur H. Finnbjarnarson, Stað r 
Aðalvík. 

Guömundur Pálsson, beykir, ísafirði. 

86 . 

Guöni Guðmundsson, læknir, Borg- 
undarhólmi. 85. 

Gunnlaugur Briem, verzlunarstjóri r 
Hafnarfirði. 94. 

Gustafsson, G. A., Filos. licentiat,. 
konservator, Bergen. 93. 

Halldór Briem, kennari, MöðruvölL 
um. 95. 

Halldór Daníelsson, bæjarfógeti, Rvík. 
95. 

Halldór Kr. Friðriksson, r., yfirkenn* 
ari, Rvík. 95. 


1) Ártalið merkir að fjelagsmaðurinn hefur ( 24 /io 96) borgað tillag sitttií 
fjelagssin fyrir það ár og öll undanfarin ár, síðan hann gekk i fjelagið. 



51 


Halldór GuðmundssoD, f. skólakecn 
ari, Rvík. 85. 

Hallgrímur Melste?), bókavördur í 
Hvík. 95 

Hallgrímur Sveinsson, r., biskup, 
E/VÍk. 95. 

Hannes Þorsteinsson, cand. theol., 
ritst]óri, Rvík. 95. 

Harrassowitz, Ottó, bóksali, Leipzig. 
95. 

Helgi Jónsson, faktor, Borgarnesi. 92- 

Hjörleifur Einarsson, prófastur, Und- 
ornfelli. 81. 

Indriöi Einarsson, endurskoðari í 
Rvík. 98. 

Jakob Atanasíusson, Gerbi, Barba- 
strönd. 92. 

Jón Jónsson, kand. med. & chir. 94. 

Jóhannes Oddsson, f. bóndi, Bvík. 95. 

Jóhannes Sigíusson, cand. theol., 
Hafnaifirbi. 87. 

Jón Borgfirðingur, f. löggæzlum., 
Akureyri. 90. 

Jón Guttormsson, próf., Hjaröar- 
holti. 87. 

Jón Jensson, iandsyfirrjettardómari, 
Evík. 95. 

Jón Jónsson, prófastur, Hofi, Vopna- 
firði. 95. 

Jón Ólaf'sson, útvegsbóndi, Hiíbar- 
húsum. 95. 

Jón Vídalín, kaupmabur, Khöfn. 

Jónas Jónasson, prestur, Hrafnagili. 
98. 

Jónas Jónsson,bóksalaassistent, ítvík. 
92. 

J. Th. Johnsen, Suöureyri, Tálkna 
firbi. 84. ; 

Jörgensen, P.,kapteinn, Stafanger. 92. 

Kálund, Kr., dr. phil., Khöfn. 95. 

Kristján Andrjesson, skipstjóri, Meb- 
aldal, Dýrafirbi. 84. 

Kristján Jónsson, yfirrjettardómari, 
Bvík. 95. 

Lestrarfjelag Eljótshlíbar. 95. 

Lestrarfjelag Austurlandeyinga. 95. 

Magnús Helgason, prestur, Torfastöð- 
um. 95. 

Mattías Jochumsson, prestur, Akur- 
eyri. 80. 


Mattías Ólafsson, verzlunarmaöur, 
Þingeyri. 83. 

Mogk E., dr., prófessor Leipzig. 95. 

Moctelius, O., dr. fil., Am v Stokk- 
hólmi. 95. 

Ólafur Gubmundsson, læknir, Stór- 
ólfshvoli. 81. 

Ólafur Ólafsson, prófastur, Hvoli. 81. 

Ólafur Ólafsson, prestur, Arnarbæli. 

81. 

Ólafur Thorlacius, hreppstj., Stykk- 
ishólmi. 83. 

Ólafur Sigurbsson, dbr.m. í Ási. 

Páll Briem, amtmaöur, Akureyri. 95. 

Páll Melsteð, sögukennari, Bvík. 95. 

Pálmi Pálsson, skólakennari, Bvík. 
95. 

Patersón, W. G. Spence, brezkur 
konsúlJ, Bvík. 95. 

Pjetur Jónsson, blikkari, Bvík. 95. 

Pjetur J. Thorsteinsson, kaupmaöur, 
BíJdudal. 94. 

Bannveig Jóhannesdóttir, kaupmanns- 
frú, Bvík. 95. 

Bygh, Olaf, dr., prófessor, Kristjaníu. 
95. 

Sigfús H. Bjarnarson, konsúll, ísa- 
firöi. 94, 

Sighvatur Arnason, alþingismabur, 
Eyvindarholti. 84. 

Siguröur Briem, kand. polit., Bvík. 
92. 

Sigurbur E. Sverrisson, sýslumabur, 
Bæ. Hrútafirbi. 94. 

Siguröur Gunnarsson, prófastur, al- 
þingism., Stykkishólmi. 81. 

Sigurbur Kristjánsson, bóksali, Bvík. 
95. 

Siguröur Sigurbsson, kennari í Mýr- 
arhúsum. 96. 

Staatsbibliothek í Munchen. 95. 

Stefán Egilsson, múrari, Bvík. 84. 

Stefán Thorarensen, f. sýslum, Ak- 
ureyri. 94. 

Steingrímur Johnsen, kaupmabur, 
Bvík. 95. 

Steingrímur Thorsteinsson, skola- 
kennari, Rvík. 95. 


7 * 



Steinnordh, J. H. V., theol. + fil. dr. 

(r. n.), Linköping. 98. 

Sæmundur Jónsson, b., Minni-Vatns- 
leysu. 89. 

Tamm, F., A., dr. dpcent, Uppsölum. 

94. 

Torfi Halldórsson, kaupmaöur, Flat- 
eyri. 82. 

Tr yggvi Gunnarsson, bankastjóri, 
Rvík. 95. 

Tvede, lyfsali í Reykjavík. 

Valdimar Asmundarson, ritstjóri, 
Hvík: 95. 

Valdimar Briem, prestur, Stóranúpi 

95. 

Valdimar Örnólfsson, verzlunarmad- 
ur, fsafirði. 88. 

Valtýr Guðmundsson, dr« fil., docent, 
Khöfn. 95. 

l>óra Jónsdóttir, frú, Beykjavík. 
95. 


Þórður Thoroddsen, hjeraðslæknir, 
Keflavík. 80. 

Þórhallur Bjarnarson, lektor, Bvík. 
95. 

Þorleifur Jónsson, prestur, Skinna- 
stöðum, 95. 

Þorleifur Jónsson, alþm., Löngumýri, 
98. 

Þorsteinn Benediktsson, prestur» 
Bjarnanesi. 88. 

Þorsteinn Eringsson, cand. philos. 
Khöfn. 

Þorsteinn Jónsson, hjeraðslæknir. 

Vestmannaeyjum. 96. 

Þorvaldur Jakobsson, prestnr, Haga 
Barðaströnd, 98. 

Þorvaldur Jónsson, prófastur, ísa- 
firði. 89. 


Skýring 

bókstafanna og talnanna á uppdrættinum yfir eyðibyggðir fyrir ofan 
Hrunamannahrepp. 

Vötn . 1. Karlsdráttur. 2. Fróðá. 8. Fróðárdalur. 4. Fúlakvísl. 5. Tjarná. 
6. Svartá. 7. Jökulkvísl. 8. Áskarðsá fremri. 9. Áskarðsá innri. 10. Blá- 
kvísl. 11. Fosslækir. 12. Grjótá. 13. Sandá. 14. Svíná. 15. Heygilskvíslin. 
16. Stangará. 17. Búðará. 18. 18. Hvítá. 19. Gullfors. 20. Hvítárvatn. 

Hœðir. A. Bláfell. B. Lambafell. C. Geldingafell. D. D. D. D. Partur af 
brún Bláfellsjökuls. E Skriðufell. F. Hrefnubúðir. G. Hrútafell. H. Fremri 
Skúti. I. Innri Skúti. K. K. Partur af trún BlánýpujÖkuls. L. Blánýpa. 
M. V’esturhiuti Kerlingarfjalla. N. Harðivöllur. O. Búrfell. P. Djákna- 
dyngja. 

Bœir o. fl (í svigum, þegar staðurinn er eigi viss). a. Hamars- 
holt. b. Búðarárbakki. c. Búðartunga. d. Bógshólar. (e. Stangar- 
nes). (f. Djáknadys). (g. Búrfell). h. Mörþúfur. i. Þórarinsstaðir. 
k. Laugahvammar. (1. Heygilsbotnar). m. Harðivöllur. n. Hrafntóttir. 
(o. Grjótártunga). (p. Fosslækjartungur). (r* Hrísalækir). s. Hvítárness- 
rústin fremri. t. Hvítárnessrústin innri. u. Áskarð fremra. v. Áskarð 
innra. 



Afstöðu úppdráttur 

eyðibyggða fyrir ofan Hrunamannahrepp. 



FCTOCITH. FAÍHT & CBOHE. 












freysrtes&kofLS. 














